સ્વદેશી સમાજ 


[રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ] 


અનુવાદક 
નગીનદાસ પારેખ : 





નવજીવન પ્રડપ્કશ્ષન સ'દિર 
કાસદપ્વાદ 


“ગાનાર "તકમ ૪ તાવના ાકાવઈજાાાારર--૪. 


જલક: તતામાલબાઇઇનરાાયાલા- ,.. 5%. ૦૦૫૦૭ કશા ૯૯”ર૫ત ઝાઈ: (05: /૧૦૧૯૯૫૦,૦૦૫૦૪૬૦૫્ા૬રય "3-8 *૦૦૯૦૯૪૩૪૦૮૦૧ હાડા ાારાાાારાલકવાા વ.ય૦૦.૦૩૭૦ ૫૫૪૫ પણ ./ 705%: 1%. 


મઝસત વિસાપીઠ મ્રંથાજય 
| પગળવળી ૧ મફર વિમામ ] 


ત્રતત્રમાક હ્ેદ્વા"પત-જ€ે 1 મતન્્્તર-. 


ચ્રશ્રનાય હટનદૂકે [પ વ) 70૮%૪ 


વર્માજ ૭ «ષ્ટ ન 





ડાન હરકતડ'માદ.તપક૦૧ણ૪ જમરા ગના, 3 કા. 7 !૭સન90;ઇપતૂ.કલન ૫૪૫૫૪૪૬૫૩૨૦ .૫૪ ૪.૦ મનાજાક જમાજજારાઇ સમપક#ક- 


જખમનદદાસ શગવાનદાસ સ્સારડસપ્ળપ ચ થ-૧૨ 


સ્વદેશી સમાજ 


[ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર] 


અનુવાદક 
નગીનદાસ પદરેખ 


નવજીવન પ્રકાશન સમ'દિર 
અમદાવાદ 


મુદ્ક અને પ્રકારાક 
જવણુજ ડાલ્રાભાઈ દેસાઈ 


નવજવન મુદ્રણાલય,. અમદાવાદ 


ડિ રાઝ % 


રહક્ટાવાર્ઢ છ 
ભી 


%9) 9/ 
ત્ઝ 


ગજરાત ..્રાઈટ'સંગ્રહ 
-૨ર"પ૯૧ 


આવૃત્તિ બીજ, નકલ ૧,૨૫૦ 


2 


ખ્‌ દ 
હી 
ઘાા્ત* 


આપ્ઠે આના ઓક્ટોબર, ૨૯૪૦ 


પરિચય 


ખરૂં જેતાં આ ચોપડીને પ્રસ્‍તાવનાની જરૂર નથી. 
વિશ્વવિખ્યાત કવિ અને વિચારક રવીન્દ્રનાથ ઠામુરના વિચારે, 
અતે તે પણુ આપણુ દેશના ઉદ્દારતે અથે આવશ્યક એવા 
રચનાત્મક કાર્ય વિષેના, જણુવાની ઇતેનરી કેને ન હેય ? 
ગાંધીજી અને ટાગોર બન્નેની સાધના ભિન્ન છે, એ સૌ કોઈ 
જાણું છે. પણુ તેન લીધે બન્નેના આદશ માં અને સામાજિક 
દિલિસૂફીમાં કેટલું સામ્ય છે તે તરફ લેકકેનું ધ્યાન જતું નથી, 
એ દુઃખની વાત છે. આ મ્ર'થમાં માનધન કવિએ જે સ્વમાન, 
સ્વાશ્રય અને વ્યાપક અથમાં સ્વધમની શિખામણુ આપી છે 
તે આજે પહેલાંના જેટલી જ કીમતી છે. બ'ગાળામાં સ્વદેશી 
હિલચાલ શરૂ થઈ તે વખતના એટલે સને ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ 
દરમ્યાનના ભ લેખો છે. આમાં કેવળ સ્વય'સેવાતો સ્વાશ્રયા 
કાયયક્રમ નથી આપ્યો, પણુ એવા કાયક્રમ પાછળ રહેલા 
જવનમિદ્દાન્તો અને મ'ગલદાણ આપેલાં છે. આમાંનો એક 
એક વિચાર અને ઉદ્ગાર સે।નામહેર નેવે છે. 

ગુજરાતી અનુવાદ માટે અનુવાદક અધ્યાપક નગીનદાસે 
અ'ગ્રેજ ઉપર આધાર ન રાખતાં મૂળ બ'ગાળીને જ ઉપયોગ 
કચૌ છે. એથી વાચકોને કવિવરના ૪ીમતી વિચારે! સાથે 
એમની અપ્રતિમ શૈલીને પણુ કઈક અ'શે ખ્યાલ આવશે. 


૪ 


સ્વદેશસેવા કરનાર દરેક વ્યક્તિએ . અને સ્વદેશસેવા માટે 
તૈયાર થનાર દરેક વિદ્યાર્થી એ આ વિચારોને અભ્યાસ કરવે। 
જેઈએ. ખાસ કરીને છેલ્લા ભેખમાં એમણું જે વિશાળ 
૬ૃષ્િ બતાવી છે તે વાચકોએ સમજી લેવી જેઈ એ. રવીન્દ્રનાથ 
ઠાજીુરનાં કાવ્ય નાટકે ઉપર વારી જનાર કેટલાક લેને 
કવિની સૃદ્તિતી આ ખાજુ જેઈ વખતે નવાઈ થશે. પણુ 
આપણે ભૂલી ન જવું જેઈએ કે જમન કવિ ગટેથી પષ્યુ 
ચડી જાય એવી આપષુ કવિની વિભૂતિ વિશ્વતોસુખી છે. 
દત્તાત્રેય બાલકૃષ્યુ કાલેલકર 


શ્રટ્નેય શ્રી. રવિશ કર મહારાજને 


અનુક્રમણિકા 


પરિચય 
સ્વદેશી સમાજ 


સશળતાને સાચે! માગ . 


પાખના પ્રાન્તિક પરિષદ 
પવ અને પશ્ચિમ 


3૩૪ 
પ૭ 
હ૧ 


સ્વદેશી સમાજ 


૧ 


સ્વદેશી સમાજ 
[ઈ સ. ૬€૦૪-૫ માં લખાયેલું ] 

(ખ'ગાળમાં સૂકો! દુકાળ પડેલે॥ તે વખતે પાણીની ત'ગી 
ટાળવાની બાબતમાં સરકારનો મત નહેર થયા પછી આ નિબળ'ધ 
લખાયો હતે. » 

આપણા દેશમાં યુદ્ધ, રાજ્યનું રક્ષણુ, અને ન્યાય 
તોળવાનું કામ રાજ કરતો હતો, પરતુ વિદ્યાદાનથી માંડીને 
જલદાન સુધીનાં બધાંય કામો સમાજ એવી તો સ્વાભાવિક 
રીતે કરતો હતો કે, આટઆટલાં નવાં નવાં સૈકાં અને 
આટઆટલા નવા નવા રાળએ। ના અમલ આપણા દેશ ઉપર 
થઈને રેલની માકક વહી ગયાં, તોપણુ તે આપણા ધમને 
નાશ કરી આપષણુને પશુ જેવા બનાવી શકયાં નહિ, આપણા 
સમાજને નાશ કરી આપણુને ભટકતા બનાવી શકષાં નહિ. 
રાન્ન રાજા વચ્ચે લડાઈ ને। કાંઈ પાર નહોતો --પર'તુ આપણી 
મર્મરિત વેણુકુનનેમાં, આપણાં આંખાવાડિયાં અને ધણુસીઓની 
શીતળ છાયામાં દેવાલયે ઊભાં થતાં જ રહ્યાં, ધમશાળાએ। 
બ'ધાતી જ રહી, તળાવો ખોદાતાં જ રહ્યાં, મહેતાજઓ 
બારાખડી ઘૂ'ટાવતા જ રહ્રા, પાઠશાળામાં શાઅનું અધ્યાપન 
બ્‌'ધ થયું જ નહિ, ચ'ડીમ'ડપમાં રામાયણુને। પાઠ ચાલુ જ રહો 
અને કીતનના શખ્દ ગામના ચેોકને ગજવતા જ રહ્યા. 

શ્વ-૧ 


ન સ્વદેશી સસમપજ 


સમાંજે બહારની સંહાયતાની અપેક્ષા રાખી નહિ અને 
ખહારના ઉપદ્રવથી તે શ્રીભ્રણ થયે! નહિ. 

આજે આપણુ દેશમાં પાણી નથી એવી જે આપણે ખૂમ' 
પાડીએ છીએ એ તે નજીવી વાત છે. સૌથી વધુ અધ્મે।સની 
વાત તો એનું મૂળી કારણુ છે. આજે સમાજનું મન સમાજમાં 
રહ્યું નથી. આપણું બધુંય ષ્યાન બહારની તરફ ગયું છે. 

કાઈ નદી જે ગામની પાસે થઈને હમેશાં વહેતી 
આવી હેય, તે જો એકાએક તે ગામને છેડીને પોતાને 
પ્રવાહ બીજી જગ્યાએ લઈ જય, તો તે ગામનું પાણી નય, 
કૂળ જય, આરેગ્ય નય, વેપાર જય, તેના બગીચાઓ 
વગડા બને, તેની પહેલાંની સમૃદ્ધિનાં ખ'ડેરે પોતાની ફાટેલી 
ભીંતોની ફ્ાટોમાં વડ અને પીપળાને ઉછેરી ઘૂવડ અને 
વનવાગોળનાં વિહાારસ્થાન બની નય. 

મનુષ્યના ચિત્તને પ્રવાહ નદીના કરતાં એછે મહત્ત્વને 
નથી. એ જ ચિત્તપ્રવાહે બ'ગાળનાં જ૬ક્ષધટાથી ધેરાયેલાં 
ગામોને હમેશાં નિરોગી અને આન'દમય રા'ખ્યાં હતાં -- આને 
બગાળના એ મ્રામરૂપી ખેોળેથી બ'ગાળીઓની ચિત્તધારા ખડી 
પડી જુદે માગે વળી ગઈ છે. એટલ્લે જ તેનાં દેવાલયે। પડુ' 
પડુ' થઈ રહ્યાં છે--સમરાવનારા કોઈ છે નહિ; તેનાં જળાશયો 
ગ'દાં છે--કાદવ ગળાવનાર કેઈ છે નહિ; સમૃહદ્દ ધરેની 
હુવેલીએ સૂની છે --તેમાં ઉત્સવના આન'દપ્વનિ સંભળાતા 
નથી. એટલે આજે જલદાન દેનાર સરકાર માબાપ છે, 
આરેગ્યદાન દેનાર સરકાર માબાપ છે, વિદ્યાદાનની વ્યવસ્થા 
માટે પણુ સરકાર માબાપને આંગણે હાથ પસારી ઊભા રહેવું 
પડે છે. જે ઝાડ પોતે જ પોતાનાં પ્લેને વિકસાવતું હતું તે 


સ્મદેશી સમાજ ૨ 


આકાશમાંથી પુષ્પનૃષ્ટિ થાય એ માટે પોતાની અખધીય સૂજી 
ડાળડાંખળીખેો ઊ'ચી પસારી અરજ ગુજરે છે, કદાચ 
માનો ક તેની એ અરજ મજૂર થઈ, પણુ એ બધાં 
આકાશકુસુમોથી તેતી સાથકતા શી? 

' અંગ્રેજમાં જેને “સ્ટેટ ' કહે છે તેતે આપણુ દેશની 
આજતી ભાષામાં “સરકાર' કહીએ છીએ. એ સરકાર 
પ્રાચીન ભારતવષમાં રાજશક્તિરૂપે વિધ્રમાન હતી. પરતુ 
વિલાયતૃદ્વાં “સ્ટેટ' અને આપણી “રાજશક્તિ' એ ખે વચ્ચે ' 
ભેદ છે. વિલાયતે દેશનાં લ્ાકહિતનાં બધાં જ કાયૌનેો ભાર 
“સ્ટેટ'ના હાથમાં સાંપેલે। છે --ભારતવષે બહુ થોડા પ્રમાણુમાં 
જ એમ કયું હતું. 

જેએ દેશના ગુરુ હતા, જેએ આખા દેશને વિના 
પગારે વિદ્યા અને ધર્મનું શિક્ષણુ આપતા આવ્યા હતા, 
તેમને પાળવાનું અને ઇનામો આપવાનું રાન્નનું કતબ્ય હતું 
નહિ એમ નહિ, પરતુ તે કેવળ થોડે અંશે જ. વસ્તુતઃ 
સાધારણુ રીતે તે ફામ પ્રત્યેક ગૃહસ્થનું ગષ્યાતું. રાજા નને 
'મદદ આપવી બધ કરી દે, એકાએક દેશ જો અરાજક બની 
જાય, તાપણું સમાજનાં વિદ્યા અને ધમનાં શિક્ષણુને કરી 
ભારે અડચણુ ન આવે. રાના પ્રજનતે માટે જળાશયો 
ખોદાવતેા નહેતો એમ નહિ, પરતુ સમાજના ખધા ધનિક 
જેટલે અંશે એ કામ ડરતા તેટલે અંશે જ રાકન પણુ કરતો. 
રા“ ગાફેલ રહે એટલે કાંઈ પ્રન્નનાં જલપાત્રે। ખાલી નહોતાં 
થઈ જતાં. 

વિલાયતમાં દરેક માણુસ પોતપોતાના સુખચેન અને 
સ્વાર્થની બાબતમાં સ્વત'*ત્ર હોય છે. તેમને માથે કત વ્યને 


જઃ સ્વદેશી સમદઇ 


ખાજે લદાયેલે નથી હેતો, તેઓનાં બધાંય મોટાં મોટાં 
કાર્યોનો ભાર રાજશક્તિ ઉપર નાખેલો! હેય છે. આપણુ 
દેશમાં રાજશક્તિ પ્રમાણુમાં સ્વત'ત્ર હતી. પ્ર્નવગ' સામાજિક 
કતવ્યો દારા બ'ધાથેલો હતો. રાજ શિકાર કરવા જય, યુદ્ધ 
કરવા ન્નય, રાજકાર્ય કરે કે એશઆરામમાં દિવસે! કાઢે તે 
માટે ધર્મની દણિએ તે જવાખદાર ગણાય, પણુ પ્રક્નવગ' પોતાના 
હિતને માટે તેના ઉપર જ બધે. આધાર રાખીને ખેસી રહેતો 
તહિ; સમાજનું કામ સમાજની દરેક વ્યક્તિ ઉ૫ર આશ્રય કારક 
અને વિચિત્ર પ્રકારે વહેંચી નાખેલું હતું. 

આમ હોવાથી આપણે જેને ધમ કહીએ છીએ તેને 
સમાજમાં સવતત્ર સ'ચાર હતે. આપણામાંના દરૅકેદરેકને 
સ્વાથસ'યમ અને આત્મત્યાગને અભ્યાસ કરવો! પડતે 
હતો. આપણામાંનેો એકેએક જણુ ધર્મપાલન કરવાને 
બ'ધાયેશ્લો હતે. ર 

આ ઉપરથી સપણ સમજશે કે જુદી જુદી સંસ્કૃતિતી 
પ્રાયુશક્તિ જુદે જુદે સ્થાને રહેલી હેય છે. જે સ્થાને 
દેશના હિતનો ભાર હેય છે તે જ સ્થાને દેશનું મમસ્થાન 
હેય છે. તે સ્થાન ઉપર ધા કરીએ કૅ તરત જ આખા 
દેશને જવલેણુ જખમ થાય. વિલાયતમાં જે રાજશક્તિની 
ઊથલપાથલ થઈ જય તો આખા દેશનો વિનાશ આવી પહોંચે 
--એ જ કારણે યુરોપમાં રાજકારણુ ( પોલિટિક્સ ) આટલું 
બધું મહત્ત્વનું ગણાય છે. આપણુ દેશમાં સમાજ જે પાંગળે। 
હેય તો જ દેશને સાચુ' સ'કટ આવે. એટલા માટે જ 
આપણેું આજ સુધી રાષ્ટ્રીય સ્વત'ત્રતા માંટે માથુ મેલીને પ્રયત્ન 
કર્યા નહિ, પય્યુ સામાજિક સ્વત'ત્રતાનું સવતોભાવે રક્ષણુ કરતા 


સ્વદેશી સમાજ ય 


આવ્યા છીએ. વિલાયતમાં ગરીબને ભીખ આપવાયી માંડીને 
પ્રળવગ ને ધર્મ શિક્ષણુ આપવા સુધીનાં બધાંય કામે।નેો આધાર 
“સ્ટેટ' ઉપર છે; એટલે 'સ્ટેટ'ને જિવાડે તો જ અંગ્રેજને છવે, 
આપણે ધ્મવ્યવસ્થાને જિવાડીએ શટલે જીવીએ. 
ઇગ્લ'ડમાં સ્વાભાવિક રીતે જ લ્લેકો 'સ્ટેટ 'ને જત્રત 
રાખવામાં, ઉદ્યોગપરાયણુ રાખવામાં હમેશાં મડેલા હોય છે. 
હમણાં હમણાં અંગ્રેજોની નિશાળમાં ભણી ભણીને આપણે 
નક્કી કયું” છે કૈ, પરિસ્થિતિનો વિચાર કર્યા વિના સરકારને, 
ઘૉચપરોણુ। કરી સાવધાન રાખવી એ જ પ્રજાવગનું સૌથી 
મુખ્ય કત'વ્ય છે. આપણે એટલું ન સમન્યા કે, પારકાના શરીર 
ઉપર જળે મુકાવ્યા કરવાથી પોતાને! વ્યાધિ મટવાને નથી. . 
આપણુને ચચો ગમે છે એટલે આ સ્થાને એવી ચર્ચા 
ઊડે એ અસંભવિત નથી કે, પ્રજ્નવગનાં કાર્યોનો ભાર પ્રજ્ન- 
વગનાં સવ અંગો ઉપર ફેલાઈ રહે એ સારું કે સરકાર 
નામની એક સ'સ્થા ઉપર જ પડે એ સારું ? મારું કહેવું એવું 
છે કે એ ચર્ચા મહાવિધ્રાલયની ચર્ચાપરિવેદમાં કરી શકાય, પણુ 
હમણાં તો એ ચર્ચા આપણુતે કશા કામમાં આવે એમ નથી.. 
ફારણુ, એટલું 'તો આપણું સમજવું જ જોઈએ કે 
વિલાયતનું “સ્ટેટ' આખા સમાજની સ'મતિ ઉપર સદા 
ઊભેલું છે. એ સ્થિતિ ત્યાં સ્વાભાવિક નિયમે કરીને જ ઉદ્ભવી 
છે. કવળ ચર્ચા દારા આપણે તે મેળવી શકીએ એમ નથી. 
ખહું જ સારી હેય તે! પણુ તે આપણુને અલભ્ય છે ! 
આપણા દેશમાં “સરકાર બહાદુર 'ને સમાજ સાથે કાંઈ 
સબધ જ નથી. સરકાર એ સમાજની બહાર છે. એટલે 
જે કેઈ વસ્તુની આપણે તેની પાસે આશા રાખીશું તેનું મૂલ 


હુ સ્વરેશી સસાજ 


આપણે સ્વત'ત્રતા ખરચીને દેવું પડશે. જે કાર્ય સમાજ 
સરકાર પાસે કરાવરે તે કામને વિષે સમાજ પોતાને પાંગળે 
બનાવશે, જેકે એવું પાંગળાપણું આપણા દેશમાં સ્વભાવસિદ્ધ 
હતું નહિ. આપણું જુદી જુદી જતિઓતી, જુદા જુદા 
રા“જ્નઓની આણું માનતા આવ્યા છીએ, પરતુ સમાજ 
હમેશાં પોતાનાં બધાંય કામે। પોતે જ બન્નવતોા આવ્યે। છે, નાની 
કે મોટી કોઈ પણુ બાબતમાં તેણુ બહારના કેઈને પણુ હાથ 
ન્નાખવા દીધો નથી. તે જ કારણુતે લીધે રાજલદ્ષમી ન્યારે 
દેશવટો ભોગવતી હતી ત્યારે પણુ સમાજલક્ષ્મીએ વિદાય 
નહે।1તી લીધી. 
આજે આપણે સમાજનાં બધાં કામો એકે એકે 
સમાજની બહારના એવા “સ્ટેટ'ના હાથમાં પોતાની મેળે સોંપી 
દેવાને તૈયાર થયા છીએ. આજ સુધી હિ'દુ સમાજમાં રહીને 
નવા નવા સ'પ્રદાયોએ પોતપેતામાં જુદા જાદા આચારવિચારે 
પ્રવર્તાવ્યા છે, પણુ હિંદુ સમાજે તેમને! તિરસ્કાર ક્યો નથી. 
આજથી બધુંય અંગ્રેજના કાયદાથી બ'ધાઈ ચૂકયુ' છે અને 
એકએક પરિવર્તનને પોતે અહિંદુ છે એવું ન્નહેર કરવાની 
કૂર” પડે છે. આ ઉપરથી સમન્નય છેં કે જે સ્થાને આપણું 
મર્મસ્થાન છે, જે મમસ્થાનને આપણે પોતાના અંતરમાં 
જતનપૂ્વક નનળવીને આજ સુધી જીવતા રલ્રા, એ જ આપણું 
અ'તરતમ મર્મસ્થાન આને ખુલ્લું, રક્ષણુ વિનાનું, થઈ પડયુ' છે, 
તે આજે વિકલ થઈ પડયુ' છે. ખરી આપત્તિ તા એ છે; 
જલસ'કટ એ આપત્તિ નથી. 
પહેલાંના સમયમાં બાદશાહના દરખારે જેમને નવાન્યા 
હતા, નવાખે જેમતી સલાહ અને મદદની આશા રાખતા 


સ્વદેશી સમદ હ 


હતા, તેએ ક'ઈ એ રાજપ્રસાદને મહત્ત્વનો નહોતા ગણુતા. 
સમાજને! પ્રસાદ રાજપ્રસાદ કરતાં તેમતે મન મેરા હતે. 
પ્રતિદા માટે તેએ પોતાના સમાજ તરકૂ જ નજર ફેરવતા. 
રાજરાજેશ્વરની રાજધાની દિલ્હી તેમને જે સન્માન આપી 
નહેતી શકતી તે ચરમ સન્માનને માટે તેમને પોતાના જન્મ- 
સ્થાન બનેલ અજાણ્યા ગામડાનાં ઝૂ'પડાંને બારણે જ આવીને 
ઊભા રહેવું પડતું. દેશના અદનામાં અદના પ્રજાજન તેમને 
મહદાશય વ્યક્તિ કહે એ સરકારે દીધેલા રાન્નમહારાજના 
ઇલકાબ કરતાં પણુ તેમતે મન મોટી વાત હતી. જન્મભૂમિતું 
સન્માન એ લ્રેકે મતથી સમન્યા હતા; રાજધાનીની મોટાઈ, 
રાજસભાનું ગૌરવ એમનાં મનને એમના ગામથી ચળાવી 
નહેતતાં શક્યાં. એ જ કારણુથી દેશના નાનામાં નાના ગામમાં 
પણુ કદી પાણીની તાણુ પડી નહોતી. અને માનવસંસ્કૃતિનાં 
બધાંય સાધને! અને વ્યવસ્થા ગામે ગામે સદાય જળવાતાં 
હતાં, 

આજે દેશના લેકે ધન્યવાદ આપે એથી આપષખુને 
સુખ થતું નથી; એટલે આપણે પુરૃષાર્થા સ્વાભાવિક રીતે 
સહેલાઈથી દેશહિત પ્રત્યે વળતો નથી. 

આજે તો સરકાર આપણુને કાલાવાલા કે આપણા 
ઉપર તગાદે। કરે તો કામ ચાલે. આજે દેશનું જલસ'કટ 
નિવારવાને માટે સરકાર દેશના લેક ઉપર તગાદે। કરે છે. 
હુદયની સ્વાભાવિક પ્રેર્ણાએ બધી મરી ગઈ છે. દેશના 
લેકેમાં ખ્યાતિ થાય એ પણુ આપણુને રચતું નથી. આપણાં 
હેદષોએ તે! ગોરાતે ગુલામખત લખી આપ્યાં છે. આપણી 
સ્ચિ તો સાહેબની દુકાને વેચાઈ ગઈ છે ! 


દ સ્થરેશી સમ્પ્જ 


મારું કહેવું કોઈ ખોટી રીતે સમજે એવે। સ'ભવ છે. 
હું એવું નથી કહેતો કે બધા જ પોતપોતાના ગામની ભૂમિને 
વળગીને પડી રહે, અને વિદ્યા અને ધન-માન મેળવવાને 
માટે બહાર જવાતી જરૂર જ નથી. જે આકષ ણુ બ'ગાળી- 
બને બહાર ખે'ચ્યા છે તેનું ત્રદણુ તેમણું સ્વીકારવું જ 
ઈ એ, એ આકષ'ણું જ તેમની સવ' શક્તિ જાગૃત કરી છે, 
અને તેમના કાય:ક્ષેત્રતે વ્યાપક બનાવી તેમના ચિત્તને વિશાળ 
અનાવ્યું છે. 

પણુ આ જ વખતે બ'ગાળીઓને વારે વારે યાદ આપવાની 
જરૂર છે કે, ધર અને બહારને જે સ્ત્રાભાવિક સબધ છે તે 
એકદમ ઊલટપાલટ ન થઈ જાય એ સ'ભાળન્ને ! બહાર 
કમાવાનું તે ધરમાં સ ગ્રહ કરવા માટે જ. શક્તિનો ઉપયોગ 
બહાર કરવે। પડે તોપણુ હેદ્યને તો પોતાને ધેર જ રાખવું 
જેઈશે. શીખીશું બહાર જઈને, તેનો ઉપયોગ કરીશું ઘેર 
આવીને. પણુ આપણે તો આજકાલ -- 

“ધ્રર્‌ કર્યું બહાર, બહાર કર્યું ધર, 
પર્‌ ક્યા પોતાનાં, પોતાનાં કર્યા” ૫૨.'' 

આથી આપણાં જુદાં જુદાં કામોમાં કેવી અસ'ગતતા 
ઊભી થાય છે તેનું એક ઉત્કૃછ્ઠ દણાંત પ્રાંતિક પરિષદ જ છે. 
એ પરિષદ દેશને સલાહ આપવાને મળે છે અને છતાં તેની 
ભાષા વિદેશી છે. આપણે અગ્રેજી ભણુલાઓને જ પોતાના 
નિકટના માણુસે! માનીએ છીએ. છેક અદનામાં અદના 
પ્રજાજનની સાથે આપણુ અ'તરનોા સ'બધ ન બાંધી શકીએ 
(યાં સુધી આપણે નકામાં છીએ, એ વસ્તુ કેમે કરી આપણુને 
સૂઝતી જ નથી. સાધારષયુ પ્રળજવમં અતે આપણી વચ્ચે 


સ્વદેશી સમજ હ 


આપણે એક ડુભેધ દીવાલ ઊભી કરી રહ્રા છીએ. હમેશાં 
આપણે તેમતે આપણી બધી ચચૌ અને વિચારણુામાંથી અળગા 
રાખ્યા છે. આપણે પહેન્નેથી જ વિલાયતનું મત હરણુ કરવાને 
છલ, બલ, કૌશલ, સાજ-સર'જમ કશાની જ ઊણુપ રાખી 
નથી; પરતુ દેશનું મન તેના કરતાં પણુ મૉંધા મૂલનું છે અને 
તેને જતવા માટે પણુ બહુ બહુ સાધનાની જરૂર છે, એ વાત 
આપણુને યાદ સુથ્ધાં આવતી નથી. 

રાજકીય સાધનાને અ'“તિમ ઉદ્દેશ કેવળ દેશના હૈદયને 
એક કરવાને હેય છે. પર'તુ દેશની ભાષા છેડીને, દેશની 
પ્રથા છોડીને, કેવળ વિદેશીનું મન આકર્ષવાને માટે અનેક 
પ્રકારતી ચાલબાછ ખેલવી, એતે જ મહા ઉપયોગી રાજકીય 
શિક્ષણ કહેવાનું તો આપણા જ હતભાગી દેશમાં પ્રચલિત 
થયું છે. 

દેશનું હદય જીતવું એતે જ જો ચરમ લાભ માનીએ, 
તા સાધારણુ વ્યવહારમાં અતિ આવસ્યક માની જે ચાલ- 
ચલનનેો આપણે મહાવરા પાડ્યો છે, તે બધાંને દૂર રાખી 
દેશતી ખરેખર પાસે જવાના કયા કયા માર્ગૌ સદા ખુલ્લા છે, 
તેમને આપણે દણિ સમક્ષ લાવવા નનેઈ શે. પ્રાંતિક્ક પરિષદને 
નો આપણે સાચે જ દેશને સલાહ આપવાના કાયમાં રોકી 
હેત તો આપણે શું કર્યું હોત ? તો તો આપણે એને વિલાયતી 
પહદ્દતિતી સભા ન બનાવતાં દેશી પદ્ધતિને મે.ટા મેળે બનાવત. 
તેમાં રામલીલા, ગીત, આન'૬, ગમ્મતથી આકષોઈ દેશના 
ભેકો દૂર દૂરથી ભેગા મળ્યા હોત, તેમાં દેશી વસ્તુએ અને 
ખેતીની ઊપન્નેનું પ્રદશન હેત. ત્યાં સારા સારા કથાકારો, 
કીતનકારે।,, અને રામલીલા કરનારાએ ને ઇનામ અપાતાં હે।ત. 


' ૨૦ સ્વદેશી સસાજ 


(યાં નદુધ ફાનસ વગેરેની મદદથી લોકોને આરેગ્યશાસ્ત્રની 
વાતા સપણ રીતે સમજવવામાં આવતી હે।ત. અતે આપણે 
જે કાંઈ કહેવાનું છે, દુઃખસુખની જે કાંઈ વાતો કરવાની છે, 
તેનો સારા ખોટા બધાએ ભેગા મળી જન્મભાષા --ખ'ગાળી 
ભાષા--માં વિચાર કયો હેત. 

આપણુ દેશમાં ગામડાંની વસ્તી જ સૌથી મુખ્ય છે. 
એ ગામડાં કોઈ કોઈ વાર જ્યારે બહારન! વિશાળ જગતની 
ગતિ અનુભવવાને ઉત્સુક બને છે, ત્યારે મેળા એ જ તેને 
મુખ્ય ઉપાય હેય છે. આ મેળા એ જ આપણા દેશમાં 
ખાલ્ર નગતને ધરમાં આવવાનું આમત્રણુ છે. એ ઉત્સવમાં 
ગામ પોતાની બધી સ'કુચિતતા ભૂલી જય છે, હૃદય ખોલીને 
દાન કરવાનો અને લેવાનો એ જ તેને મુખ્ય પ્રસંગ 
છે. જેમ આકાશના જળથી જળાશય ભરી દેત્રાનાો સમય 
ચોમાસું છે તેમ વિશ્વના ભાવથી ગામડાંનાં હેદયને ભરી 
દેવાને! યોગ્ય અવસર મેળે છે. 

આ મેળા આપણા દેશમાં અત્ય'ત સ્વાભાવિક છે. 
એકાદ સભાને માટે જે દેશના લે।કકોતે ખૂમ પાડે! તો તેઓ 
વહેમાયેલા આવશે, તેમનાં મન ખૂલતાં બહું વાર લાગશે. 
પરતુ મેળા માટે જેએ ભેગા થાય છે તેઓ સ્વાભાવિક રીતે 
જ હૈદય ખોલીને આવે છે,--એટલે અહોં “ દેશનું મન 
મેળવવાને માચે। અવકાશ મળે છે. ગામડાં જે દિવસે 
હળહલ્મેસાં છેડીતે છુટ્ટી લે છે, તે જ દિવસે તેમની પાસે 
આવીને ખેસવાને। દિવસ હેય છે. 

બ'ગાળમાં એવો જિલ્લો નથી ન્યાં વરસમાં જુદે જુદે 
વખતે જુદે જુદે ઠેકાણું મેળા ન ભરાતા હે।ય. પહેલાં તો એ 


સ્વદેશી સસાજ ૧૧ 
મેળાઓતી યાદી અતે વર્ણુન ભેગાં કરવાનું આપણું કામ 
છે, ત્યાર પછી એ મેળાઓ દ્દારા દેશના લોકોની સાથે 
સાચી રીતે પરિચિત થવાના પ્રસ'ગે! આપણે યે। જએ. 


દરેક જિલ્લાના સુશિક્ષિત માણુસે। પોતપોતાના જિલ્લાના 
મેળામાં જને નવો ભાવ જમ્રત કરી શકે, તેમાં નવે પ્રાણુ 
રેડી શકે, દેશને શિક્ષિત વગ જે એમાં પોતાનું હેદય ઠાલવે, 
આ બધા મેળાઓમાં જે તેએ હિદુમુસલમાન વચ્ચે સદ્ભાવ 
સ્થાપન કરે, કેઈ પણુ પ્રકારના નકામાં રાજકારણુનેો સ'બ'ધ 
રાખ્યા વિના, વિદ્યાલય, રસ્તા, ઘાટ, તળાવ, ગે।ચર્‌ વગેરે 
મ'બધે જિલ્લાને જે જે ખોટ હેય તેને દૂર કરવાના ઉપાયને 
વિચાર કરે, તો બહું જ થોડા વખતમાં સ્વદેશને સાચી રીતે 
પ્રયત્નશીલ કરી દઈ શકાય. 


મને તો! એવે વિશ્વાસ છે કે ફરી કરીને બંગાળમાં જુદે 
જુદે ઠેકાણું મેળા ભરવાને એક મ'ડળ તેયાર થાય. તે નવાં 
નવાં નાટકે, કીર્તનો, કથાએ રચીને, સાથે “ ાથેસ્કેપ ', 
જાદુઈ ફાનસ, અ'ગકસરત, જાદુ વગેરેનાં સાધને। લઈ ને ફરતાં 
રહે તો ખચને માટે તેમને જ્ઞેશ પણુ ચિંતા કરવી ન પડે. 
તેઓ ને દરેક મેળાએ જમીનદારને અમુક નાણાં આપવાનાં 
કરે, અને દરેક દુકાનદાર પાસેથી નિયમ પ્રમાણે વેચાખુને 
અસુક ભાગ લેવાને અધિકાર મેળવે તો થોગ્ય વ્યવસ્થા દારા 
એ કામમાં તેમને સારો નફે। પણુ થાય. એ નક્ાના પૈસામાંથી 
મહેનતાણાના અને બીજે ખરચ બાદ કરતાં જે વધે તે ને 
રશના કાયમાં ખરચે તો તે મેળામડળ જેડે દેશના હેદયને। 
ગાઢ સ'બધ બ'ધાશે, તેએ દેશની રજેરેજ વાતો ન્નણી 


૨૨ સ્વદેશી સસાજ 


શકશે, અને તેઓ કેટલું બધું કામ કરી શકશે તેતે! કહેતાં 
પાર આવે એમ નથી. 

આપણુ દેશમાં હ'મેશાં આન'દઉત્સવ દ્દારા લેકેને 
સાહિત્યરસ અને ધમ શિક્ષણુ અપાયાં છે. આજે અનેક કારણુથી 
જમીનદારોનેો મેટા ભાગ શહેર તરફ આકષાયે છે. તેમનાં 
પુત્રપુત્રીના વિવાહ વગેરેનો બધેય આન'દઉલ્લાસ કૈવળ શહેરના 
ધનવાન મિત્રોને નાટક અને નાચગાન બતાવવામાં જ પૂરે 
થાય છે. ધણુા।' જમીનદારો આવાં ક્રિયાકર્મોમાં પ્રક્ન પાસેથી 
ઉઘરાણું લેતાં સ કેોચાતા નથી, તેવે ઠેકાણું “ફ્તરે ઝનાઃ”' 
મિષ્ટાન્ન પૂરું પાડે છે, પણુ “સિદાશ્નત્‌'નો એક કણુ પણુ 
“ટૂતરે ગના: ચાખવા પામતા નથી. આરેગે તો “વાંધવાઃ' 
અને 'સાણેવાઃ' એથી બગાળાનાં ગામડાં દિવસે દિવસે 
આન'દહીન થતાં જય છે, અને જે સાહિત્ય દેશનાં આબાલ- 
નૃદ્ધવનિતાનાં મનને સરસ અને સુંદર રાખતું હતું તે દિવસે 
દિવસે સામાન્ય લે।કેોના અધિકાર બહાર જતું જનય છે, આપણે 
કલ્પેલ્ો આ મેળાસ'પ્રદાય જો સાહિયતી ધારા, આન'દના 
પ્રવાહ બગાળાનાં ગામડાંતે આંગણું ફરી એક વાર્‌ વહેવડાવી 
શકે, તો તા એ શસ્યસ્યામલા બંગભૃમિનું હૃદય દિવસે દિવસે 
શુષ્ક મરૃભૂમિ ન બની જય. 

આપણે એ વાત યાદ રાખવી જેઈએ કે જે મોટાં 
મોટાં જળાશયો આપણુને જળ અને સ્વાસ્થ્ય આપતાં હતાં, 
તે દૂષિત થતાં આપણુતે કેવળ પાણીની જ તાણુ પડી છે 
એમ નથી, પણુ તેએ આપણુને રોગ અને મૃત્યુની લહાણી 
કરી રહ્યાં છે. તે જ પ્રમાણે આપણા દેશમાં ને મેળાઓ 
ધમને નામે પ્રચલિત છે, તેઓને। મે।ટા ભામ આજકાલ ધીમે 


સ્વદેશી સમજ ૧૩ 


ધીમે દૂષિત બને છે, એથી કવળ લે।કશિક્ષણુને માટે નાલાયક 
બન્યા છે એટલું જ નહિ, પણુ કુશિક્ષણુતી ખાણુ થઈ પડયા 
છે, સભાળ રાખ્યા વિનાના ખેતરમાં અનાજ તે થતું જ 
નથી, પણુ કાંટાનાં ઝાંખરાંયે જન્મે છે, આવી સ્થિતિમાં ગ'દા 
આત'દના સાધનરૂપ આ મેળાઓને જે આપણે ઉદ્દાર ન 
કરીએ તો સ્વદેશના અને ધમના અપરાધી થઈશેં. 

આપણા દેશી લેકેની સાથે દેશી રીતે મળવામાં કેવાં 
સાધને। ઉપયોગી થ# પડે તેનું એક દણાંત જ મે' તે આપ્યું 
છે. અને એ સાધનને નિયમે। દારા બાંધી તેના ઉપર્‌ અધિકાર 
જમાવી કૈવી રીતે તેને દેશવ્યાપી મંગળ વસ્તુ બનાવી શકાય 
તેનો ખ્યાલ આપ્યે! છે. 

રાજદરબારમાં ભિક્ષાશૃત્તિ કરવી એને જ જેએ દેશની 
મર્વૌત્તમ મંગળકારી પ્રરૃત્તિ માનતા નથી, તેમને સામે। પક્ષ 
“પેસિમિસ્ટ' એટલે કે નિરાશાવાદી કહે છે. એટલે રાન્ન પાસે 
કશી આશા રાખવી ફેાગટ છે એ વિચારથી આપણે જેટલા 
હતાશ થઈ ગયા છીએ તેટલા બધા હતાશ થવાનું તેમને 
કારણુ લાગતું નથા. 

હું સપણ રીતે કહું છું કે રાન્ન આપણુને વારે વારે દ'ડે 
લઈને પોતાને આંગણુથી ખદેડી કાઢે છે, એટલા માટે નિરુપાય 
થઈને હું સ્વાવલ'બનતે બ્રેયસ્કર ગણું છું એમ નથી. ઠું કદી 
પણુ દુર્લભ દ્રાક્ષાથી લે।ભાયેલા પેલા અભાગિયા શિયાળવાના 
નેવું સાંત્તન લેતો જ નથી. હં તે એ જ ડહું છું કે, 
પાર્કાની મહેરબાની માગવી એ જ ખરા “પૅસિમિસ્ટ' 
નિરાશાવાદી દીનનું લક્ષણુ છે. નાકલીટી તાણ્યા વિના આપણે 
બીજે આરે નથી, એવું તો હું કદી પણુ ન કહું, સ્વદેશ 


-૧૪ ર સ્વદેશી સમપ્જ 


વિષે મને વિશ્વાસ છે, આપણી આત્મશક્તિ વિષે મતે ભારે 
માન છે. મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે ગમે તે ઉપાયે પણુ 
આજે આપણે પોતામાં જે સ્વદેશીય, સ્વજાતીય એકચને 
અનુભવ કરી સાથકતા પામવાતે ઉત્સુક થયા છીએ તેતે 
પાયો જો પારકાની અપ્નરગી પ્રસન્નતા ઉપર હોય, નને તે 
વિશેષે કરીને ભારતવષે પોતે જ સાધેલી ન હેય તે તે વારે 
'વાર્‌ વ્યથ' થવાની છે. એટલે ભારતવષને યથાથ માગ કયે 
તેની આપણે ચારે બાજૂએ શોધ કરવી જનેઈ શે. 

માણુસની સાથે માણુસનેો આત્મીય સ'બ'ધ સ્થાપવે। 
એ જ હમેશાં ભારતવર્ષનેો સૌથી મુખ્ય પ્રયત્ન રહ્યો છે. 
દૂરનાં સગાં સાથે પણુ સબ'ધ રાખવે। જેઈ એ, છેકરાં ઉમ્મર- 
લાયક થાય તોાપણુ સ'બ'ધ શિથિલ ન થાય, ગામનાં માણુસે। 
સાથે પણુ વણુ કે અવસ્થાને। વિચાર કયા વિના યથાયે[ગ્ય 
આત્મીય સ'બ'ધ જાળવવે ન્નેઈ એ; ગુરુ-પુરોહિત, અતિથિ 
-ભિક્ષુક, જમીનદાર-પ્રજ્ન બધાંયની સાથે જ યથેચિત સબધ 
ખ'ધાયેન્ને છે. એમાંના કેઈ પિતાને હેંકાણું છે, કોઈ પુત્રને 
'ડેકાણુ છે, કોઈ ભાઈ છે તો કેઈ મિત્ર છે. આપણે જે કેઈ 
માણુસના સાચા સ'પકમાં આવીએ તેની સાથે એક સબધ 
નક્કી કરી બેસીએ છીએ. એટલા માટે કોઈ પણુ સ્થિતિમાં 
માણુસને આપણે આપણું કામ સાધવાનું ય'ત્ર કે ય'ત્રનું અગ 
ગણી શકતા નથી. એ વસ્તુની સારી અને ખોટી બને બાજૂ 
હોઈ શકે, પરતુ એ આપણુ દેશની વસ્તુ છે, એટલું જ નહિ 
પણુ એથીય મોટી વાત તો એ છે કે એ પૂવની વસ્તુ છે. 

જાપાની યુદ્ધના દાખલાથી મારી આ વાત સ્પજ થશે. 
યુદ્ધ એ યત્ર જેવી જડ વસ્તુ છેં, એમાં કઈ શ'કા નથી. 


સ્પરદેશી સમજ ૧૫ 


સિપાઈઓને ય'ત્રવત્‌ બનીને જ ઊભા રહેવું પડે છે અને 
ય'ત્રવત્‌ જ ચાલવું પડે છે. પર'તુ તેમ છતાં “પાનને! એકે- 
એક સિપાઈ એ યત્રની સ્થિતિને વટાવી ગયો છે. તેઓ 
આંધળા જડ જેવા નથી. તેઓમાંતેો એકેએક મિકાડેોની સાથે 
અને તે દ્વારા સ્વદેશની સાથે સ'બ'ધ ધરાવતે। થયેજ્લે છે. તે 
સ'બ'ધને ખાતર તેએ માંનો એકેએક સિપાઈ પોતાનું બલિદાન 
આપે છે. એ જ રીતે'આપણે ત્યાં પ્રાચીન જમાનામાં પ્રત્યેક 
ક્ષત્રિય યોદ્ધો પોતાના રાજા કે માલિકનું અવલ'બન કરીને 
ક્ષાત્રધમને ચરણે પોતાનું બલિદાન આપતો હતે।. રણુક્ષેત્રમાં 
તેઓ શેતર'જનાં મહેરરાંની માફક નહે।!તા મરતા, પણુ માણુસની 
માફક હેદયના સ'બ'ધ અને ધર્મના ગૌરવ સાથે મરતા હતા. 
આથી યુદ્ધ ધણી વાર વિરાટ આત્મહત્યા જેવું બની જતું, એવા 
બનાવોને વિષે પાશ્ચાત્ય સમાલ્ોચકે। કહે છે કે, “ એ ચમત્કારિક 
વસ્તુ છે, પણુ એ યુદ્ધ નથી !' જપાને આ ચમત્કારની સાથે યુદ્ધનું 
મિશ્રણુ કરી પૂર્વ અને પશ્રિમ બ'નેના ધન્યવાદ મેળવ્યા. 

ગમે તેમ હો, પણુ એ જ આપણી પ્રકૃતિ છે. પ્રયોજનના 
(કામ પૂરતા ) સ'બધોને આપણું હદયના સ'બ'ધ દ્રારા શુદ્ધ 
ક્યો પછી જ વ્યવહારમાં લઈ શકીએ છીએ. આચી અના- 
વસ્યક જવાબદારી પણુ આપણે સ્વીકારવી પડે છે. પ્રયોજનના 
સ'બધ સ'કુચિત હોય છે; ઓક્સમાં જ તેનો અ'ત આવે 
છે.હુ રોઠં અને નેકર વચ્ચે જે કવળ શેઠ અને નોકરને જ 
સ'બ'ધ રહે, તો કામ લેવામાં અને પગાર ચ્રૂકવવામાં જ બધું 
પતી જય. પણુ તેમાં કોઈ પણુ પ્રકારના આત્મીય સ'બ'ધને 
સ્વીકારીએ એટલે જવાબદારી દીકરા-દીકરીના વિવાહ અને 
શ્રાદ્ધશાંતિ સુધી પહોંચે છે. 


૧૬ સ્વદેશી સમજ 


મારી વાતનું બીજીં એક આધુનિક દદ્દાંત જુએ. હૈ 
રાજશાહી અને ઢાકાની પ્રાંતિક પરિષદમાં હાજર હતો. એ 
પરિષદને આપણે ભારે ઉપયોગી વસ્તુ માનીએ છીએ એ 
વિષે તો શકા છે જ નહિ, પણુ મને નવાઈ તે એ લાગી 
કૈ એમાં કામતી ગરજ કરતાં અતિથિસત્કારનેો ભાવ જ 
વધારે તરી આવતે! હતે।.. જાણે ન્નનમાં ગયા હોઈએ એમ 
આહારવિહાર, આરામ-આમેદતી વ્યવસ્થાની માગણી અને 
ધાંધલ એટલી બધી હતી કે બિચારા પરિષદ ખોલાવનારાઓને। 
જીવ જતો હતો. જો તેઓએ એમ કહ્યું હોત કે તમે પોતાના 
દેશનું કામ કરવા આવ્યા છેઇ,, અમને ગીરો મૂકવા આવ્યા 
નથી, આટઆટલાં ચર્વ્ય - ચેોષ્ય - લેલા - પેય, આટઆટલાં 
_શયનાસન, આટઆટલાં લ્ેમોનેડ, સોડાવોટર, આટઆટલાં 
ગાડીધોડા, આટઆટલી માહેબીને ખચ અમારા ઉપર શાને? 
--તે। તેમનું કહેવું અયોગ્ય ન ગણુાત. પરંતુ કામને નામે 
કેવળ પોતાના કામમાં જ મશગૂલ રહેવું એ આપણુ લેાકનું 
કામ નથી. આપણે શિક્ષણુને પરિણુ।મે ગમે તેટલા વ્યવહાર- 
પરાયણુ થઈએ તોપણુ યજમાને તો કેવળ વ્યવહારથી પ૨. 
જ થવું ન્વેઈ એ. કામને પણુ આપણું હેદયના સ'પક થી 
વ'ચિત રાખવા ચાહતા નથી. વસ્તુતઃ પરિષદના આતિથ્યથી 
અમારું મત જેટલું આકઘષોયું તેશ્લું તેના કાયમય ભાગથી 
આકર્ષાયું નહિ. પરિષદ પોતાના વિલાયતી અ'ગમાંથી જરા 
દેશી હેદયને બિલકુલ બાદ ન રાખી શજી. યજમાનોાએ 
અભ્યાગતોતેો અતિથિભાવે, આત્મીયભાવે સત્કાર કરવો! એ 
પોતાની ૬૨જ છે એમ માતી લીધું હતું. તેમનાં પરિશ્રમ, 
કણ, ખચ કેટલાં બધાં વધી ગયાં હતાં તે તો જેમણે જ્યું. 


સ્વરેશી સસદજ વહ 


હેય તે જ સમજે. મહાસભામાં પણુ જેટલે! ભાગ આતિથ્યને 
છે તેટલે! ભાગ જ ભારતવર્ષને છે અને તેટલે। ભાગ જ દેશમાં 
પૂરુ કામ કરે છે. જે ભાગ કામને ગણાય છે તેનું કામ 
તો ત્રણુ દિવસ ચાલે, બાકી આખુ* વરસ તો તેને! પત્તોયે 
ન મળે. અતિથિ પ્રત્યે જે સેવાના સ'બ'ધ વિશેષ કરીને 
ભારતવર્ષશ્તી પ્રજુતિમાં રહેલો! છે તેને વિશાળ રૂપે સેવાને! 
પ્રસંગ મળતાં ભારે આન'દ થાય છે. જે આતિથ્ય ઘેર ઘેર 
આચરવામાં આવે છે તેને મોટા પાયા ઉપર સ'તોપવાને માટે 
પ્રાચીન સમયમાં મોટાં મો।1ટાં યસ્ઞાનુટાન કરવામાં આવતાં. 
હમણાં ધણા વખતથી એ બધું નાશ પામ્યું છે. પણુ ભારતવર્ષ 
એ બધું ભૂલ્યો નથી, એટલે દેશના કામને પ્રસ'ગે જનસમાગમ 
થતાં જ ભારતલદ્ટમીએ પોતાની ધણુ। દિવસની અવડ પડેલી 
નૂની જહેર અતિથિશાળાનાં બારણાં ખોલી નાખ્યાં, પોતાના 
યસુભ'ડારમાં પોતાનું હમેશનું આસન મ્રહણુ કયું”. ગએ રીતે, 
મહાસભા અતે પરિષદમાં જ્યારે વિલાયતી ભાષણુાની ધૂમ 
મયતી હેય છે અને તાળીઓના ગડગડાટ થતા હોય છે 
ત્યારે ત્યાં પણુ, એ દારુણુ સભાસ્થાતમાં પણુ, આપણી 
માતા હસતે મૃખે પોતાના ધરની અલ્પસ્વલ્પ સામત્રી, તેને 
પોતાને હાથે તેયાર કરેલું થોડું' મિણાન્ત, સૌને કટકે। કટકે 
વહેચી ખવરાવી ચાલી નય છે, અને ત્યાં શું ચાલે છે 
તેની તેને બરાબર સમજ પણુ પડતી નથી. માતા ન્ને એવું 
ન્નેવા પામત કે પુરાણુ। યસ્નોની માફક આ આધુનિક યન્ઞોમાં 
પણુ માત્ર પુસ્તકપ'ડિતે જ નથી, માત્ર ધડિયાળ અને અછેોડા 
લટકાવનારાએ જ નથી, પણુ આમત્રિત અને અનામત્રિત 
ગરીખતવ'ગર -બધા જ વિના સ'કાચે ભેગા મળ્યા છે, તો 


સ્‍-જે 


૧૮ સ્વદેશી સસપ્જ 


તેના મુખ પર હાસ્યની વધુ ઝલક છવાઈ હોત. તે સ્થિતિમાં 
વાનતીએ ઓછી થાત, આડ'બર પણુ એછે થાત, પણુ આન'દ- 
મગલ અને માતાના આશાર્વાદથી એ ઊણુપ પુરાઈ નાત. 

ગમે તેમ હો, એટલું તો સપણ માલૂમ પડે છે કે ભારત- 
વષ કામ કરવા ખેસે છે ત્યારે પણુ તે માનવસ'બ'ધનું માધુર્ય 
ભૂલી શકતા નથી. એ સખ'ધને બધે! ભાર સ્વીકારીને જ તે 
ખેસે છે. 

આપણું આ બધા અનેકવિધ અનાવશ્યક ખે।જા સહજ 
રીતે સ્વીકારીએ છીએ, એથી જ ભારતવર્ષમાં ધરતાં અને 
પર્‌ાયાં વચ્ચે, ઉચ્ચ અને નીચ વચ્ચે, ગૃહસ્થ અને આગ તુક 
વચ્ચે, એક પ્રકારના ગાઢ સ'બ'ધની વ્યવસ્થા સ્થાપિત થઈ 
છે. એ જ કારણુ આ દશમાં પાઠશાળા, નિશાળ, જળાશય, 
અતિથિશાળા, દેવાલય, આંધળાં પાંગળાં માંદાંતી માવજત 
વગેરેની કોઈને કદી ચિતા કરવી પડી નથી. 

આજે જે એ સામાજિક સબધ છિન્નભિન્ન થઈ ગયે 
હેય, જે અન્નદાન, જલદાન, આશ્રયદાન, આરે ગ્યદાન, વિદ્યાદાન 
વગેરે સામજિક કાયો જણું સમાજમાંથી ગરી પડી બહાર 
પડયાં હોય, તો તેથી આપણું એકદમ હતાશ થઈ જવાની 
જરૂર નથી. 

ધર અને ગામના ક્ષુદ્ર સબધેને વટાવી વિશ્વ સાથે 
સ'બ'ધ અનુભવવાને। માગ હિન્દુધમેં દરેકને બતાવેજ્ઞે છે. 
હિન્દુધર્મ સમાજની દરૅકૈદરેક વ્યક્તિને દરરોજ પ'ચયનુ દ્રારા 
દેવતા, ત્રદષિ, પિતૃ, મનુષ્યજાતિ, અને પશુપક્ષીની ન્નેડેના 
પોતાના મગળ સ'બધનું સ્મરણુ કરવાને પ્રેરે છે. એનું જે 
યથાથ રીતે પાલન કરવામાં આવે 'તો તે વ્યક્તિગત રીતે 


સ્જદેશી સસપજ જહ 


પ્રત્યેકને માટે અને સાધારણુ રીતે વિશ્વને માટે કલ્યાણુકારી 
થઈ પડે. 

આ ઉચ્ચ ભાવમાંથી જ આપણુ સમાજમાં સમસ્ત 
દેશની સાથે દરેકનો એક પ્રકારનો રોજનો સ'બ'ધ બાંધી દેવે 
એ શું અસ'ભવિત છે? હરરે।જ પ્રત્યેક જણુ સ્વદેશનું સ્મરણુ 
કરીને એક પૈસો! કે તેથી પણુ ઓછું -- એક મૂડી કે અરધી 
મૂડી ચોખા પણુ --સ્વદેશબલિરૂપે અપણુ ન કરી શકે ? હિ'દુધમ' 
શું આપણામાંના દરૅકેદરેકને, હરરોજ, આ દેવતાની વિહારભૂમિ, 
પ્રાચીન ત્રકષિએની તપોભૂમિ, પિતૃપિતામહની માતૃભૂમિ એવા 
આપણા ભારતવષ' ન્નેડે પ્રત્યક્ષ સબ'ધ દ્દારા ભક્તિબ'ધનથી 
બાંધી ન દઈ શકે? સ્વદેશની સાથેનો આપણુ મંગળ સબધ 
શું આપણામાંના પ્રત્યેકના વ્યક્તિગત ન થાય? આપણે શું 
સ્વદેશને જલદાન કરવું, વિદ્યાદાન કરવું વગેરે મગળ કર્મો પારકાના 
હાથમાં સોૉંપી દઈ ને દેશથી આપણાં પુરુષાય, વિચારણુ। અને 
હદયને બિલકુલ વેગળાં કરી નાંખીશું ? સરકાર આજ બ'ગાળનું 
જલસ'કટ દૂર કરવા માટે પચાસ હનનર રૂપિયા આપે છે -- 
ધારે કે આપણી ચળવળના તગાદાને લીધે પચાસ લાખ રૂપિયા 
આપ્યા, અને દેશમાં પાણીનું દુઃખ સદ'તર રહ્યું જ નહિ --તેો 
તેનું પરિણામ શું? તેનું પરિણામ એ કે એ મદદને પ્રતાપે 
દેશનું જે હેદદ આજ સુધી સમાજમાં જ કામ કરતું આવ્યું 
છે, સ'તોષ પામતું આવ્યું છે, તે વિદેશીના હાથમાં સૉંપાશે. 
જે ડેકાણુથી દેશને પોતાની જરૂરિયાતો મળી રહે, તે જ 
ઠેકાશું તે સ્વાભાવિક રીતે પોતાતું હેદય પણુ અપણુ કરશે, 
દેશનાં નાણાં અનેક માગે થઈને અનેક રીતે વિદેશ તરક 
ધસડાઈ જય છે એનું આપણુને દુઃખ થાય છે, પરતુ દેશનું 


૨૦ સ્બરેશી સસપજ 


હેદય જે નાય, દેશની જેડે જે ક'ઈ કલ્યાણુસ બધ છે તે 
બધો ધીમે ધીમે જે પરદેશી સરકારના હાથમાં ન્નય, 
આપણી પાસે કશું જ ખાષ ન રહે, તોં તે વિદેશ જતા 
નાણાંના ધોધ કરતાં એછા દુઃખતી વાત થશે? શું 
આટલા માટે આપણે સભાએ ભરીએ છીએ, ઠરાવે! કરીએ 
છીએ, અને એ રીતે દેશને સ'પૃણું રીતે પારકાના હાથમાં 
સોંપી દેવાના પ્રયત્નતે જ દેશકિતેષિતા કડીએ છીએ ? એમ 
તા કદી બને જ*નહિ., એવું કદાપિ લાંખેો કાળ આ દેશમાં 
ન ચાલે, કારણુ એ ભારતવષને ધર્મ નથી. આપણે આપણાં 
અતિ દૂરનાં ગરીબ સગાંને પણુ દૂર રાખી પારકાની ભીખની 
આશા કરવા દીધી નથી; તેમતે પણુ પોતાનાં છોકરાંની સાથે 
સમાન સ્થાન આપ્યું છે, પસીને! ઉતારી રળેલુ' આપણું 
અન્ન પણુ બહું દૂરનાં કુટુંબીએ સાથે વહે'ચીને ખાવું એને 
આપણે કદી પણુ અસાધારણુ વસ્તુ માતી નથી. અતે છતાં 
રું આપણું એમ કહીશું કે અમારી જનની જન્મભૂમિને। ભાર 
અમારાથી નહિ ઉઠાવાય? વિદેશીએ। હમેશાં આપણા સ્વદેશને 
અન્ન, જળ અને વિધાની ભિક્ષા આપ્યાં કરશે, અને ભિક્ષા 
નેઈ એ એટલી ન મળે એટલે બૂમાખૂમ કરવી એ જ કેવળ 
આપણું કામ રહશે? કદી નહિ, કદી નહિ! સ્તવદેશને। બાર 
આપણેં દરેક જણુ દરરોજ ઉઠાવીશું. એમાં જ આપણું ગૌરવ 
છે, એમાં જ આપણુ ધર્મ છે! આજે એ સમય આવ્યે! 
છે. જ્યારે આપણુ સમાજ એક વિશાળ સ્વદેશી સમાજ બની 
જશે--ન્યારે દરેકેદરેક સમજશે કે હું એકલે નથી. હં 
ક્ુદ્ર હોવા છતાં મારા કેઈ ત્યાગ કરી શકશે નહિ, અને 
ક્રુદ્રતમનેયે હું ત્યાગ કરી શકીશ નહિ. 


સ્થરેશી સસપ્જ ૨૧ 


આજે જે કોઈને કહીએ કે સમાજનું કામ કરે, તો 
કેવી રીતે કરૂં, કયાં કરું, કોની પાસે શું કરું એનો વિચાર 
કરી કરીને જ તેનું માથુ' ભમી જશે. મેટે ભાગે લેકે 
પોતાનું કાય નક્કી કરી લેતા નથી એ ડીક છે. એવે ઠૈંકાણે 
વ્યક્તિગત પ્રયાસોને ચૌક્કસ માગે" ખે'ચી લેવા માટે એક કેન્દ્ર 
હોવું જનવેઈએ. આપણા સમાજમાંતેો કોઈ પણુ પક્ષ તે 
*દ્રસ્થાનનો કબજે ન લઈ શકે. આપણા દેશમાં અનેક 
મ'ડળા એવાં નેવામાં આવે છે, જેને ઉત્સાહના પહેલા 
ઊભરામાં પુષ્કળ પૂજ્નો આવે છે, પણુ છેવટે કળ ખેસતાં નથી. 
તેનાં અનેક કારણુ। હાઈ શકે, પણુ એક મુખ્ય કારણુ એ છે 
'* આપણા મંડળની દરેક વ્યક્તિ પોતાના મંડળનું એડય દઢ- 
ભાવે અનુભવી અને નનળવી શકતી નથી. શિથિલ જવાખદારી 
પ્રત્યેકના ખભા ઉપરથી ખસી પડે છે, અને આખરે કયાં 
આશરે લેવો તે પણુ તેને યૂઝતું નથી. 

આપણુ સમાજ હવે આ રીતે નહે ચાક્ે. કારણુ, 
બહારથા જે ઉદ્યત શક્તિ હરરોજ સમાજને ગળતી- જાય છે 
તે એકયબદ્દ છે, ૬& છે. તેણું આપણી નિશાળેથી માંડીને 
મરીમસાલ્ે। વેચતી દુકાના સુખ્ધાં કમજે કરી સવત્ર પોતાની 
આણું સ્ધ્રૂળ-સૂષ્દમ સર્વ રીતે વર્તાવી છે. હવે જે સમાજે 
એની સામે પોતાના બચાવ કરવે। હેય તો બહું જ નિશ્ચિત 
રૂપે પોતાની આત્મશક્તિને ખડી કરવી ન્નેઈ એ. એમ કરવાતેા 
એક માત્ર ઉપાય એ છે કે એક વ્યક્તિની અધિપતિપદે વરણી 
કરવી, અને સમાજના પ્રત્યેક જણુને એ એકમાં જ સમાયેલે। 
નેવે; તેના હુકમનું સંપૂણું પાલન કરવામાં અપમાન ન 
માનતાં એને આપણી સ્વાધીનતાનું જ અગ ગણુવું. 


૨૨ સ્વદેશી સમપ%જ 


એ સમાજપતિ કોઈ વાર સારેયે હેય અને કોઈ વાર 
નખળેયે હે।ય; પણુ સમાજ ન્ને નમ્રત રહે, તો એક'દરે કોઈ 
વ્યક્ત સમાજનું સ્થાયી અનિષ્ટ કરી ન શકે. વળી, એવા 
અધિપતિને। અભિષેક એ જ સમાજને જનમ્રત રાખવાને। સાચે। 
ઉપાય છે. સમાજ એક વિશેષ સ્થાને પોતાના એકયને પ્રત્યક્ષ 
રીતે અનુભવશે એટલે તેની શકિત અજેય બતી જશે. 

એના હાથ નીચે દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં જુદા જુદા 
નાયકે। નિમાય. સમાજના બધાય અભાવે । દૂર્‌ કરવા, સમાજ- 
હિતનાં કાર્યો કરવાં અને વ્યવસ્થા નળવવી, એ કામ આ લેકે 
કરે અને સમાજપતિને જવાબદાર રહે. 

ઉપર મે' કહ્યું છે કે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિએ દરરે। જ 
અતિ અલ્પ પ્રમાણુમાં પણુ સ્વદેશને માટે ક'ઈક અપ'ખુ કરવું. 
તે સિવાય, દરેક ધરથી 1વવાહાદિ શુભ પ્રસંગે ગામતાં દાપાંની 
માકક આ સ્વદેશી સમાજને માટે પણુ ક'ઈક કાળા મેળવવે। 
ભારે નથી. એ જે યોગ્ય સ્થાને સ'ધરવામાં આવે તો! પૈસાની 
ખોટ નહિ પડે. આપણા દેશમાં સ્વેચ્છાથી દીધેલાં દાને।માંથી 
મોટા મોટા મરઠે। અને મ'દિરો ચાલે છે. આ દેશમાં શું સમાજ 
ઇચ્છાપૂર્વક પોતાનું આશ્રયસ્થાન પોતે જ તહિ બનાવે ? વિશેષ 
કરીને જ્યારે અન્ન, જલ, આરેગ્ય, અને વિધાથી દેશ 
સૌભાગ્યશાળી થશે ત્યારે કૃતસુતા કદી નિશ્રેણ નહિ રણે. 

અવસ્ય, અત્યારે હું કેવળ બગાળને જ મારી નજર 
સામે રાખીને ખોલું છું. અત્યારે સમાજના અધિપતિ નક%ી 
કરીને આપણી સામાજિક સ્વાધીનતાને જે આપણે ઉન્જ્વળ 
અને સ્થાયા કરી નાખીએ તો ભારતવર્ષના બીજ ભાગે! પણુ 
આપણું અનુકરણુ કરશે. અતે એ રીતે ભારતવર્ષના બધાય 


ન સ્વદેશી સસાજ ૨૩ 


પ્રાંતા જે પોતપોતામાં ચોકસ એકય સાધી શકે તો પરસ્પરને 
સહકાર કરવે। દરેકને બહું સહેલે। થઈ પડશે. એક વાર એકયના 
નિયમ એક જગ્યાએ પ્રવેશ કરી પ્રતિછેત થાય એકટ્શ્ઞે તે 
વ્યાપક થતા નય છે; પરતુ ઢગલાબ'ધ વિચ્છિન્નતાતે કેવળ 
ખડડચયા કરવાથી તે એક બનતી નથી. 

આત્મશક્તિનો એક વિશેષ સ્થાને સંચય કરવે।, તે 
વિશેષ સ્થાને તેના અનુભવ કરવે।, તે વિશેષ સ્થાનેથી સવ-્ર 
પ્રયાગ કરવાની એક વ્યવસ્થા હેવી એ આપણે માટે કેટલું 
આવશ્યક છે, તે સર્જ વિચાર કરતાં સ્પણ સમજાશે. 
સરકારે પોતાના કામતી સગવડને ખાતર અથવા ખીનન 
કાઈ પણુ કારણુને લીધે બ'ગાળના ખે ભાગલા પાડવાનું 
ઇચ્છયુ' છે. આપણુને ડર લાગે છે કે આથી બંગાળ 
દુબળ થઈ જશે. એ ભય પ્રકટ કરીતે આપણે પુષ્કળ 
રોકકળ કરી છે. પરતુ ને એ રોકકળ જ૬થા કય, તો શું 
બધુ' પૂરું થયું? દેશના ભાગલા પાડવાથી જે અમ'ગળ 
ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે, તેના ઉપાય કરવાને માટે દેશમાં 
કોઈ જગ્યાએ કશી વ્યવસ્થા નહિ રહે? રોગનાં ખીજ 
બહારથી શરીરમાં પ્રવેરા ન કરે એ જ સારું, પરતુ ને 
પ્રવેશ કરે જ તો શરીરની અદર રેમને હઠાવવાની, 
આરોગ્યને ફરી સ્થાપવાની કશી કાર્યશક્તિ શું નહિ જ 
રહે? એ કાર્યશક્તિને જે આપણું સમાજમાં સુસ્પણ અને 
સુદર રાખીએ તે! બહારથી કોઈ બ'ગાળને નિરજવ કરી શકશે 
નહિ. ઘાને રૂઝવવે।,, એકયને કાયમ રાખવું, મૂશ્છિતને સચેતન 
કરવું, એ તે શક્તિનાં જ કામ છે. આજકાલ વિદેશી 
રાજ્યકર્તાએ સાશાં કામોનાં ધ્રતામ તરીકે આપણુને છઇલકાખોા 


૨૪ સ્થદેશ્ષી સસપજ 


વહે'ચે છે, પર'તુ સારાં કામે! માટેના સાધુવાદ અને આર્‌|વાંદ 
આપણુને સ્વદેશ પાસેથી મળે તો જ આપણે ખરેખરા ધન્ય 
થઈએ. સ્વદેશ તરફથી ઇનામ આપવાની શક્તિ આપણે 
પાતાના સમાજમાં નેને વિશેષ રૂપો ન સ્થાપન કરીએ, તો 
હમેશને માટે આપણી ”નતને એક [વશેષ સાથકતાથી વ'ચિત 
કરીશું, આપણા દેશમાં વારે વારે નજવાં કારણુાસર હિંદુ 
મુસલમાનો વચ્ચે ઝધડે! ઊભે! થાય છે. તે ઝઘડે। પતાવી 
દઈ બને પક્ષ વચ્ચે પ્રીતિ અતે શાંતિ સ્થાપવાની, બને 
પક્ષના પોતપેોતાંના અધિકાર નક્કી કરી દેવાની, શક્તિ 
સમાજમાં કોઈ એક સ્થાને પણુ જે ન હોય, તા સમાજને 
વારે વારે ઘવાઈ ધવાઈને વધુ ને વધુ દુખળ થવું પડે. 
પોતાની શક્તિને વિષે અવિશ્વાસ રાખશે નહિ, તમે 
જરૂર માનને કે સમય આવી પહોંચ્યો છે. જરર નણુદ્ને 
% ભારતવર્ષમાં સૌને એકત્ર કરનાર ધર્મ હમેશાં હરતી 
ધરાવતો! આવ્યો છે. અનેક પ્રતિકૂળ ધટનાએ।માં ' પડયા છતાં 
ભારતવષે સદા વ્યવસ્થા ઊભા કરી છે; એથી જ આને 
પણુ એ જવ'ત રલ્રો છે. એ ભારતવર્ષ ઉપર હું વિશ્વાસ 
મૂકું છું. એ ભારતવષ અલારે, આ ક્ષણું જ, ધીમે ધીમે 
નવીન યુગની સાથે પોતાના પુરાતનનું આશ્ચર્યકારક સામ'જસ્ય 
ઊભુ કરી રહ્યો છે. આપણુામાંને। દરેક જણુ એમાં ન*ાાનપૂવક 
સહકાર આપે. જડતાને વશ થઇ અથવા બળવેો જગાડવાના 
જુસ્સામાં આપણુ એના ક્ષણે ક્ષણુ વિરોધ ન કરીએ ! 
બહારની સાથે હિંદુ સમાજને સ'વષ આ -કાંઈ નવે 
નથી. ભારતવષ*માં દાખલ થતાં જ આર્યો સાથે અહીંના મૂળના 
વતનીઓને તુમુલ વિરોધ થયે! હતે. એ વિરોધમાં આર્યોના 


સ્વદેશી સમાજ ૨૫ 


જય થયો, પરતુ મૂળ ઓસ્ટ્રેલિયન કે અમેરિકનોની માકક 
અનાર્યૌ જડમૂળથી ઊખડી ન ગયા; આર્યૌતી વસાહતમાંથી 
તેમને હાંકી કાઢવામાં ન આવ્યા; તેમના આચારવિચાર સાવ 
જુદા જ હોવા છતાં તેમને એક સમાજત-ત્રમાં સ્થાન મળ્યુ'. 
તેમને લીધે આય સમાજ વૈચિત્ર્યપૃણું બન્યે।. 

એ સમાજ કૂરી એક વાર્‌ લાંબા કાળ સુધી વિશ્લિણ થઈ 
ગયો હતો, બૌદ્ધ પ્રભાવના સમયમાં બૌદ્ધમના આકર્ષણથી 
ભારતવાસીઓની સાથે અનેક પરદેશીએને। ગાઢ સ'બ'ધ થયે। 
ઉતા. વિરેધતા સ'બંધ કરતાં આ મિલનને। સ'બ'ધ વધુ 
ગાઢ હૈય છે. વિરોધમાં આત્મરેક્ષણુના પ્રયત્ન હમેશાં જનમ્રત 
રહે છે; મિલનની અસાવધ સ્થિતિમાં બહુ જ સ્ત્રાભાવિક રીતે 
બધું જ એકાકાર થઈ જય છે. બૌદહ્કાલીન ભારતવર્ષમાં એમ 
જ થયું હતું, એ એશિયાવ્યાપી ધર્મના જુવાળને સમયે 
જુદી જુદી ન્નતિએાના આચારવ્યવહાર, ક્યાકર્મ અહીં 
ઘસડાઈ આવ્યાં હતાં, તેમને કોઈ એ ખાળ્યાં નહોતાં. 

પરતુ એ અતિ બૃહદ્‌ ઉચ્છુંખલતા દરમ્યાન પણુ વ્યવસ્થા 
સ્થાપવાની પ્રતિભા ભારતવષને છોડી ગઈ નહેતી, ઘરનું 
જે કાંઈ હતું તે અને બહારથી જે કાંઈ આવ્યું હતું તે, એ 
બધાંને એકત્રિત કરીને ફરીથી ભારતવષે પોતાનો સમાજ 
સુંદર રીતે રચી ઊભે। કયૌં. એ સમાજ પહેલાં કરતાં પણુ 
વધુ વૈચિ2્યમય બન્યો. પરતુ એ વિપુલ વૈચિત્ર્યમાં પણુ 
તેણું એક એકય સવ-ત્ર ગૂ'થી દીધું છે, આજે ધણા પૂછે 
છે કે, અનેક જાતની પરસ્પર વિરોધી અને પરસ્પરનું ખ'ડન 
કરનારી વરતુઓનાં માળખાં જેવા આ હિ'દુધર્મમાં, આ હિંદુ 
સમા૦૮માં એકય કથાં છે ? સપણ ઉત્તર આપવે। મુસ્કેલ છે. 


૨૬ સ્વદેશી સસપજ 


વિશાળ વતુળનું ક'ર શોધવું પણુ એવું જ મુસ્કેલ છે, પણુ 
તેને કે' તો હાય છે જ. નાને ગોળો ગોળ છે એ સમજવામાં 
મુશ્કેલી પડતી નથી, પણુ જેએ। ગોળ પૃથ્વીના વિભાગે! પાડીને 
જુએ છેં, તેએ એને સપાટ જ અનુભવે છે. તે જ પ્રમાણે હિ'દુ 
સમાજે અતેંક પરસ્પર વિરોધી વેચિત્ર્યોતે એક કરી લીધેલાં 
હોવાથી તેનું એક્ય-સૂત્ર ઢંકાઈ ગયું છે. એ એડયને આંગળી 
ચી'ધીને બતાવવું મુશ્કેલ છે, પર'તુ આજે દેખાતા આ બધા 
વિરેોધોમાં પણુ તે દઢ ભાવે રહેલું છે, એ તો આપણુ સપણ 
અનુભવી શ#ીએ છીએ. 

એ પછી આ ભારતવર્ષમાં જ મુસલમાનાનો સંધર્ષ 
થયે. એ સ'ધર્ષે સમાજ ઉપર જરા પણુ આકમણુ કયુ 
નથી એમ ન કહી શકાય, તે વખતે હિ'દુ સમાજમાં આ પર્‌- 
સધર્ષની સાથે સામ'જસ્ય સાધવાની પ્રક્રિયા સવત્ર શરૂ થઈ 
ગઈ હતી. હિ'દુ અને મુસલમાન સમાજની વચ્ચે એવું એક 
સયોાગસ્થળ ઉત્પન્ન થતું હતું કે ન્યાં બનને સમાજની 
સીમારેખા મળવાની તેયારીમાં હતી; નાનકપ'થી, કબીરપ'થી, 
અને નીચી શ્રેણીને વૈષ્ણુવ સમાજ એનાં દદ્રાંત છે, આપણુ। 
દેશમાં સાધારણુ પ્રશ્નવગમાં ઠેંકડેકાગે ધમ અને આચાર 
બાબત જે ધડભાંગ ચાલી રહી છે તેની સહેજેય માહિતી 
શિક્ષિત વગ રાખતો નથી. જે રાખે તો તો] તેને જણાય 
કે હજ પણુ અદર અદર આ સામંજસ્ય સાધવાની જીવત 
પ્રક્રિયા બંધ થઈ નથી. 

હાલમાં બીજે એક પ્રબળ વિદેરી ધમ આચારવ્યવહાર 
અને શિક્ષાદીક્ષા લઈ તે આવી પહોંચ્યો! છે. એ રીતે પૃથ્વીમાં 
ને ચાર પ્રધાન ધમૌતે આશરે ચાર વિશાળ મમાન્ને 


સ્વરેક્ી સમાજ ૨૭. 


બ'ધાયેલા છે--હિન્દુ, બૌદ્દ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી -- તે બધા 
જ ભારતવર્ષમાં આવી મળ્યા છે. વિધાતાખે નાણું એક 
વિરાટ સામાજિક સ'મેલનને માટે ભારતવર્ષમાં જ મોટી 
રસશાળા કાઢી છે. 

અત્રે મારે એક વાતને સ્વીકાર કરવે। ન્નેઈ એ કૈ, 
બૌદ્ધોના પ્રાદુર્ભાવતે સમયે સમાજમાં જે એક પ્રકારની સંકરતા 
અને અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ હતી, તેથી ત્યાર પછીના, 
હિ'દુ સમાજમાં એક પ્રકારનો ભય જડ ધાલી ખેઠે। છે. 
નવીનતા અને ફેરકફારમાત્રતી પ્રત્યે અતિશય સ'દેહની નજરે 
નતેવાની જૃત્તિ લે।કોનાં હાડમાં ઊતરી ગઈ છે. એવા ચિરસ્થાયી 
ભયની દશામાં સમાજ આગળ ન વધી શકે. બહારના 
જગતની સાથેં હરીફાઈમાં વિજય મેળવવે। એ તેને માટે 
અશક' થઈ પડે છે. જે સમાજ કેવળ આત્મરક્ષણુમાં જ 
પોતાની બધી શક્તિ ખર્ચે છે તે સહજ રીતે હરધૂર કરી 
શકતા નથી. કાંઈક ને કાંક વિપત્તિ આવી પડવાની 
આશ'કાના સ્વીકાર કરીને પણુ પ્રત્યેક સમાજે સ્થિતિની સાથે 
સાથે ગતિતી વ્યવસ્થા પણુ રાખવી પડૅ છે. નહિ તે તેને 
પાંગળા બનીને જીવવું પડે છે, સ'કુચિતતામાં બધાઈ રેવું 
પડે છે. એ તો એક પ્રકારનું જીવતાં જીવત મોત થયું. 

ખૌદ્દ કાળ પછીના હિદુ સમાજે પોતાનું જે કાંઈ છે 
અને હતું, તેનું જ ચારે કારથી રક્ષણુ કરવાને માટે, પારકાના 
સપકથી પોતાને બધી રીતે બચાવી લેવા માટે, પોતાની 
આસપાસ દીવાક્ષે ઊભી કરી દીધી દતી. આથી ભારતવર્ષને 
પોતાનું એક મહાન પદ ખોવું પડયુ છે. એ જ સમયે ભારતવષ 
જગદ્‌ગુરૃનું ૫૬ પામ્યો હતે।, ધર્મમાં, વિસ્તાનમાં, દશનમાં 


૨૮ સ્વદેશી સસ્રાજ 


ભારતવર્ષ'નું ચિત્ત બેધડક નિઃસીમ વિચયું છે; એ ચિત્ત કોઈ 
પણુ- જતના બધન વિના પોતાની શક્તિને સવ દિશામાં દૂર્‌ 
દૂરના દુગમ પ્રદેશોને કબજે કરવાને માટે મોકકલતું. આ રીતે 
ભારતવષે જે ગુરુનું પદ મેળવ્યું હતું તે ઉપરથી આજે તે 
ભ્રષ્ થયો! છે; આજે તેને શિષ્યત્વ સ્વીકારવું પડે છે, એનું 
કારણુ એ છે કે, આપણુ! મનમાં ભય પેઠેં। છે. સમુદ્રયાત્રાને 
આપણે બધીય બાજૂએથી ડરના માર્યા બ'ધ કરી દીધી છે -- 
પછી જળમય સમુદ્ર શું કે ત્તાનમય સમુદ્ર શું આપણુ હતા 
તો આખા વિશ્વના, પણુ બ'ધાઈ પડયા ગામડામાં. સ'ચય 
અતે રક્ષણુ કરવાની સમાજની જે ભીરુ સ્ત્રી-શક્તિ હેય છે, 
તે જ શક્તિએ કૌતૂડલપર, પ્રથોગપ્રિય, સાધનાશીલ પુસ્ષ- 
શક્તિનો પરાભવ કરી પોતાની આણુ વતતાવી છે. તેથી જ 
આપણે સાનના પ્રદેશમાં પણુ દઢ સ'સ્કારબહ્દ, સ્્રેણુ પ્રકૃતિ- 
વાળા થઈ ગયા છીએ. ભારતવષે જ્ઞાનના જે કાંઈ વેપાર શરૂ 
કયો હતા, જે રાજ રે।જ વધી વધીને જગતનું એશ્વય વધારતો 
હતો, તે આજે અ'તઃપુરનતી અલ'કારતી પેટીમાં પેસીન પોતાને 
અત્ય'ત સહીસલામત માને છે; તે હવે વધતે। નથી, જે ખોવાય 
છે તે કરી હાથ લાગતું જ નથી ! 

ખરી રીતે જેતાં આપણુ જે ખરેખર જ ગુમાવ્યું છે તે 
તા આ ગુરુપદ જ. રાજ્યેશ્રરનું પદ કોઈ પણુ કાળે આપણુ 
દેશમાં ચરમ સ'પત્તિ હતું નહ --તે કદી પણુ આપણુ દેશના 
સર્વ લેકે।નું મન કબજે કરી શકયુ નથી; તેના અભાવે આપણે 
દેશ મરવા નહિ પડે. બ્ાાહ્ાણુત્તતો અધિકાર -- એટલે કૅ 
સા!નતે! અધિકાર, ધર્મતા અધિકાર, તપસ્યાતા અધિકાર -- 
આપણા સમાજને સાચે પ્રાણાધાર હતો. જ્યારથી કેવળ 


સ્ષદેશી સમાજ 3૯ 


આચારપાલને જ તપસ્યાનું સ્થાન લીધું, જ્યારથી પોતાની 
એતિહાસિક મર્યાદા ભૂલી જઈને આપણા દેશના બ્ાહ્ાણુ 
સિવાયના ખીન્ન બધાએ પોતાને શદ્ર એટલે કે અનાય તરીકે 
સ્વીકારતાં સ'કોચાયા નહિ, સમાજને નવી નવી તપસ્‍્યાનાં ફળ, 
નત્રાં નવાં એશ્વ્ય વહે'ચવાને ભાર જે ખ્ાહ્મણુાને માથે હતો, 
તે બ્રાહ્મણાએ જ્યારે પોતાનું સાચુ' માહાત્મ્ય ધગાવી ૬, 
સમાજને બારણું આવી કેવળ પહેરે ભરવાનું કામ સ્વીકાયુ, 
ત્યારથી આપણે ખીશ્નન પણુ કશું આપતા નથી, આપણું જે 
હતું તેને પણુ નકામું બનાવીએ છીખે અને બગાડીએ છીએ. 

એટલું આપણું અવશ્ય જણુવું જેઈ એ ક, પ્રત્યેક જાતિ 
એ વિશ્વમાનવનું અગ છે. વિશ્રમાનવતે દાન કરવા માટે, તેને 
સહાય કરવા માટે, શી સામમ્રી પોતે ઉપશ્નવે છે, એ પ્રશ્નને 
સુંદર ઉત્તર આપીને જ દરૅક જતિ પ્રતિદા પામે છે. જે ક્ષણે 
એ સામપ્રી ઉપજવવાની પ્રાણુ-શક્તિ કેઈ નનતિ ગુમાવે છે 
તે ક્ષણુથી જ તૅ વિરાટ માનવના કલ્ષેવરમાં પક્ષાધાત થયેલા 
અ'ગતી માફક ભારરૂપ બતી ર5 છે. કારણુ કે, ખરુ' જતાં, 
માત્ર ટકી રહેવામાં ગૌરવ નથી. 

ભારતવષે રાજ્યને માટે મારામારી કે વેપારને માટે ખે'ચ- 
તાણુ કરી નથી. આજે જે તિબેટ, ચીન અને ન્નપાન બહારથી 
આવતા યુરોપના ભયથી બધાં બારીબારણાં બધ કરવાનું ઇચ્છે 
છે, તે જ તિખેટ, ચીન અને જપાને ભારતવર્ષને ગુરુ તરીકે 
આદરપૂર્વક નિશ્ચિત મતે પોતાના ધરમાં પધરાવ્યું હતું. ભારત- 
વર્ષ સૈન્ય અને પણ્ય (વેપારની વસ્તુ) વડે આખી પૃથ્વીને 
રડતું ક્યું" નથી -- સવત્ર શાંતિ, સાંત્તના અને ધર્મ વ્યવસ્થા 
સ્થાષી માનવજતિની ભક્તિનું અધિકારી બન્યું છે. આ રીતે 


૨8૦ સ્વદેશી સસપજ 


જે ગૌરવ એણે મેળવ્યું છે તે તપસ્યા દ્દારા મેળવેલું છે અને 
તૅ ચક્રવર્તી રાન્ય કરતાં પણુ મોડું છે. 

એ ગૌરવ ખોઈ ખેસીને આપણે ન્યારે આપણાં બધાં 
ગાંસડાંપોટલાં લઈ ને ડરના માર્યા ખૂણામાં ભરાઈ ખેઠા હતા, 
એવે સમયે અંગ્રેજોએ આવવાની જરૂર હતી, અંગ્રેજના પ્રબળ 
આધાતયથી એ ભીરુ, ભાગતા સમાજની ક્ષુદ્ર વાડ ડેકર્ડેકાણુથી 
ભાંગી ગ%. બાભ્ય જગતથી ડરીને જેટલા દૂર રહ્યા હતા, 
તેટલા જ વેગથી બાલમ જગત એકદમ આપણેું માથે આવી 
પડયુ* છે; હવે એને અટકાવવાતી કોની મગદૂર છે? આ 
ઉઉત્પાતમાં આપણી જે દીવાક્ષે ભાંગી ગઈ તેથી ખે વસ્તુ આપણે 
શોધી કાઢી. આપણી શક્તિ કેટલી આશ્ચયજનક હતી તે 
આપણી નજરે ચડયુ* અતે આપણે કેટલા બધા અશક્ત થઈ 
પડયા છીએ તે પણુ જણાતાં વાર લાગી નહિ. 

આજે આપણે એ વાત બહુ જ સારી રીતે સમન્યા 
છીએ કૅ દૂર સંતાઈ ને ખેસી રહેવું એ જ આત્મરક્ષણુ કહેવાતું 
નથી. પોતામાં રહેલી શક્તિને બધી રીતે જમ્રત કરવી, ચલાવવી, 
એ જ આત્મરક્ષણુનો સાચે! ઉપાય છે. એ વિધિને! નિયમ 
છે. જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત જડતાને। ત્યાગ કરી પોતાના 
પુરૂષાર્થતે! ઉપયોગ ન કરે, ત્યાં સુધી અંગ્રેન્ને આપણુ ચિત્ત 
ઉપર પોતાનો કબજે રાખશે જ. ખૂણું ખેસી કેવળ “ ગયું, 
ગયું” કરી હાહાકાર કરીને મરી જઈએ તેથી કાંઈ વળવાનું 
નથી. બધીય ખાબતમાં અંમેજનું અનુકરણુ કરી તેમના વેશમાં 
ધરીને બચવાને। પ્રયત્ન કરવો, એ પણુ માત્ર પોતાને છેતરવાની 
વાત છે. આપણે સાચા અંગ્રેજ થઈ શકવાના નથી, અને બનાવટી 
-અ'ગ્રેજ બતીને પષ્યુ આપણું અ'ગ્રેનનેને છેતરી શકવાના નથી. 


સ્થરેશી સસાજ ૨૧ 


આપણી બુહદ્ધિ, આપણું હદય, આપણી રુચિ તો રે।જ 
રજ પાણીને મૂકે વેચાય છે. તેને અટકાવવાનો એક માત્ર 
ઉપાય એ છે કે આપણે સ*ાનપૂવક, સરળભાવે, કાર્યતઃ અને 
સ'પૂરણુપણું આત્મસાક્ષાત્કાર કરવે।. 

વિદેશથી વિરોધને આધાત થતાં આપણી જે શક્તિ પુરાઈ 
રહેલી છે તે મુક્ત બનશે; કાર્‌ણુ કે આજે પૃથ્વીમાં તેનું કામ 
પડચયુ' છે, આપણા દેશના તપસ્વીએ। તપસ્યા દારા જે શક્તિને 
સંચય કરી ગયા છે તે શક્તિ મહામૂક્ષી છે, વિધાતા તેને નિષ્ળ 
નહિ જવા દે. તેથી યોગ્ય વખતે ૦7 તેમણે નિશ્ચેષ્ઠ ભારતને 
કઠિન પીડન દારા જગાડયુ' છે. 

અનેકમાં એકનો અનુભવ કરવે।. વિવિધતામાં એકતા 
સ્થાપવી, એ જ ભારતવષનેો અ'તરના ધમ છે. ભારતવર્ષ 
વિવિધતાને વિસુદ્ઠતા નથી માનતું, તે પારકાને શત્રુ નથી 
કલ્પી લેવું. એ જ કારણે કોઈને પણુ ત્યાગ કે વિનાશ 
કર્યા વિના, એક વિરાટ વ્યવસ્થાની અ'દર તે બધ્ાંયને સ્થાન 
દેવા ઇચ્છે છે. એથી તે બધાય માર્ગૌને સ્વીકારે છે, પોત- 
પોતાને સ્થાને દરેકનું માહાત્મ્ય તે જેઈ શકે છે. 

ભારતવષ'નતે। આ ગુણુ હોઇ, કોઈ પણુ સમાજને આપણે 
વિરોધી કલ્પી આપણું ભડકીશું નહિ. દરેક નવા નવા 
સ'ધ્ષમાંથી આખરે આપણું આપણા વિસ્તારની જ આશા 
રાખીશું. હિ'દુ, બોદ્, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી ભારતવર્ષના 
મેદાનમાં પરસ્પર નહિ લડી મરે, અહોં તેમને સામ જસ્ય મળી 
રહેશે. તે સામંજસ્ય અહિદુ નહિ હોય, તે તો! વિશેષભાવે 
હિ'દુ હશે. તેનાં અ'ગપ્રત્યગોા ગમે તેવાં દેશવિદેશનાં હેય 
પણુ તેને પ્રાણુ, તેના આત્મા ભારતવષને જ રહેવાને।. 


૨૨ સ્વદેશી સસપ્રજ 


આપણે ભારતવષને માટે વિધાતાએ નક્કી કરેલા આ 
નિયોગનું જે સ્મરણુ કરીએ તો આપણું લદ્્ય સ્થિર બનશે, 
લજ્જ દૂર થશે, ભારતવર્ષમાં જે એક અમર શક્તિ છે તેને 
પત્તો લાગશે. આપણે એ તો યાદ રાખવું જ પડશે કે 
યુરોપના સ્ઞાનવિજ્ઞાનને આપણે સદાકાળ કેવળ શિષ્યભાવે મ્રહણુ 
કર્યા કરવાનાં નથી. ભારતવર્ષતી સરસ્વતી સપુ।નવિન્ઞાનના 
બપ્રા પક્ષોને અને પક્ષાપક્ષીનેએક શતદલ પહારૂપે વિકસાવશે 
--તેમનું એકાંગીપણું દૂર કરશે. એકય સાધવું એ જ 
ભારતવર્ષતી પ્રતિભાનું સુખ્ય કામ છે, ભારતવષ' કોઈને 
પણુ ત્યાગ કરવાના, કોઈને પણુ દૂર રાખવાના પક્ષમાં નથી. 
ભારતવર્ષ બધાયનૉ સ્વીકાર કરવાને।, ગ્રહણુ કરવાને।, વિરાટ 
એકમાં સહુને સ્વસ્વપ્રધાન પ્રતિદા અનુભવવાને માગ, આ 
વિવાદમાં મચેલી છિન્નવિચ્છિન્ન થઈ ગયેલી પૃથ્વીને એક 
દિવસ બતાવશે. 

તે મહાન દિવસ આવે તે લિ “એક વાર તમે માનું 
સ્મરણુ કરો !' તે મા એકલી દેશના દરૅકેદરેકને સોડમાં 
લેવામાં, અનેકય દૂર્‌ કરવામાં, રક્ષણુ કરવામાં હમેશાં રોકાયલી 
છે; તે પોતાના ભ'ડારમાં લાંબા કાળથી સ'ત્રહેલાં ત્તાનખધમને 
જુદી જુદી રીતે, જુદે જુદે પ્રસગે, આપણા દરેકના અ'તઃ- 
કર્‌ણુમાં અવિશ્રાંત રીતે સ'ચાર કરીને, દીર્ધ કાળની 
પરાધીનતાની મધરાતે, આપણાં ચિત્તનું વિનાશમાંથી રક્ષણુ 
ક7મ્તી આવી છે. 

આપણે દેશ તો એક સમયે ધનને તુચ્છ માનતો હતો, 
એક સમયે તે ગરીબાઈને પણુ શેભભાભરી અને મહિમાંભરી 
ગણુતાં શીખ્યો હતો. તો શું આજે આપણું ધતતી આગળ 


સ્વદેશી સસમપજ ૨૩ 


સાજાંગે ધૂળમાં આળાટી આપણા સનાતન ધમનું અપમાન 
કરીશું ? આજે આપણે ફરીથી તે શુદ્ધચિત્ત, મિતમ'યત, 
સ્વલ્પપરિમ્રહી રહેણીનેો સ્વીકાર કરી આપણી તપસ્તિતી 
જનતીની સેવામાં ન રોકાઈ શકીએ ? આપણા દેશમાં કેળના 
પાનમાં ખાવૉમાં તે કદી શરમ મનાઈ નહેતી, એકલા ખાવામાં 
જ શરમ મનાઈ હતી; એ શરમ શું કરી આપણામાં નહિ 
જાગે? આજે શું આપણે આખા દેશને પીરસવાને તેયાર 
થવા માટે પોતાનો કેઈ આરામ, કેઈ આડ'બર ન છેડી 
શકીએ? એક સમયે જે વસ્તુ આપણે માટે બિલકુલ સહજ 
હતી તે જ શું આજે આપણે માટે એકદમ અસાષ્ય થઈ પડી 
છે? કદી નહિ! ભારે આપત્તિને સમયે પણુ ભારતવષના 
નિઃશખ્દ પ્રચ'ડ પ્રભાવે, ધીર અને નિગૂઢ ભાવે પોતાને જય 
વર્તાવ્યા છે. હું ચોક્કસ જાણું છું કે ભારતવષનું સુગભીર 
આહવાન ક્ષણે ક્ષણું આપણી અ'તગુંહામાં ગાજ્યા કરે છે; 
અને આપણે અજણુતાંયે ધીમે ધીમે તે જ ભારતવષ તરક 
જઈ રલ્રા છીએ. આજે જ્યાં માગ આપણુ મગળદીપોન્વલ 
ઝૃહુમ'દિર તર્‌ વળ્યો છે, યાં આપણી ગ્રહયાત્રાની શરૂઆત 
માટે તૈયાર થઈ ને, “ એક વાર તમે માનું સ્મરણુ કરા !' 


ર્‌ 
સફળતાનો સાચો માર્ગ 


[ઈ. સ. ૧૯૦૫-૬માં લખાયેલું] 


ભારતવર્ષમાં અ'ગ્રેજ્નેનું એકછત્ર રાજ્ય છે એને મુખ્ય 
લાભ એ છે કે, એણુ ભારતવર્ષની જુદી જુદી કેમે।ને એક 
કરવા માંડી છે. અગગ્રેજો ન ઇસ્છે તાપણુ એ એકષસાધનની 
પ્રક્રિયા પોતાની મેળે જ ચાલ્યા કરવાની, નદી કદાચ એવું 
માને કે હું દેશના ભાગલા કરી નાખુ છું, તોપણુ તે દેશ- 
દેશનો સ'બ'ધ જડે છે, પોતાના કિનારા ઉપર હાટ અતે 
ખૂજાર ઊભાં કરે છે, અને વેપાર અને આવનળને માગ 
ખુલ્ક્ઞે કર્યા વિના તેનો છૂટકો થતો નથી. એડય વિનાના 
દેશમાં, વિદેશી રાન્નના અમલ પણુ એ જ રીતે એકતા 
ઉત્પન્ન કરનાર થઈ પડે છે. વિધાતાના આ મ'ગળ સ કેતને 
લીધે જ હિ'દમાં બિટિશ રાજ્ય મહિમા પામ્યું છે. 
જગતના ઇતિહાસમાં સવત્ર એવું જોવામાં આવ્યું છે કે, 
એક પહ્ટને વ'ચિત કરી ખીન્ન પક્ષે મેળવેલે। લાભ કદી પણુ 
લાંખો કાળ ટકતો નથી. ધર્મને! પાયો સામજસ્ય છે, એ 
સામજસ્યને નાશ થતાં જ ધર્મને! નાશ થાય છે, અને, 
ધમ "વ દૂતો દસ્તિ ધમો રક્ષતિ રક્ષિત: । 
હિંદી સામ્રાજ્ય વડે અગ્રેજ બળવાન બને છે, પરતુ હિ'દને 
ને અંગ્રેજ બળહીન કરવાને પ્રયત્ન કરે, તો એ એકપક્ષી લાભ 


સરળતાનેઃ સદ્શેદ સાગ 8 


કાઈ પણુ પ્રકારે લાંખો કાળ ટકવાનેો નથી. એ પોતે જ 
પોતાનો નાશ કરશે; નિઃશસ્, નિકસત્ત્ત અને ભૂખે મરતા 
હિ'દની દુર્બળતા જ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને નાશ કરશે. 

પરતુ રાજનીતિને વિશાળ દદ્દિએ ન્નેવાની શક્તિ બહુ 
થોડા માણુસો।માં હેય છે. વિશેષે કરીને લોભ જ્યારે વધે છે 
ત્યારે નેવાની શક્તિ પણુ દ્રટી નય છે. ભારતવષને હમેશાં 
અમારે કબજે રાખીશું, એવી અસ્વાભાવિક વાતનું પ્યાન જે 
કોઈ રાજનેતિક પુરુષ અત્ય'ત લુખ્ધભાવે કયો કરે, તો ભારત- 
વષને લાંખા કાળ સુધી કબજે રાખવાના સાચા ઉપાય 
સ'બ'ધે તે ભુલાવામાં જ રહેશે. ભારતને સદાકાળ કબજે રાખવું 
તા સ'ભવિત જ નથી. તે જગતના નિયમ વિરુદ્દ છે; ફળને 
પણુ ઝાડને। ત્યાગ કરવેો। જ પડે છે, હમેશાં ખાંધી રાખવાને 
પ્રયત્ન કરવા જઈએ તો તે જેટલા દિવસ ટકવાનેો સ'ભવ 
હેય તેમાં પણુ ધટાડો! જ થાય, 

અધીન દેશને દુખળ બનાવવે।, તેને કુસંપ દ્દારા 
છિન્નવિચ્છિન્ન કરી નાખવે,, દેશમાં કેઈ પણુ ઠેંકાણું શક્તિ 
એકત્રિત જ ન થવા દેવી, બધીય શક્તિને પોતાના અમલ 
નીચે નિર્જવ કરી મૂકવી, એ કયા જમાનાની રાજનીતિ ? 
જે સમયે વડ્ઝવર્થ, શેલી, કીટ્સ, ટેનિસન, બાઉનિંગ અસ્ત 
પામ્યા છે, અને કિપ્લિ'ગ કવિ બન્યા છે; જે સમયે કાર્લાછ્લ, 
રસ્કિન, મેશ્યૂ આર્નૌલ્ડ હયાત નથી, એકમાત્ર મોર્લી 
અરણ્યર્‌દન કરી રલ્રો છે; જે સમયે ગ્લેડસ્ટનની વજગ'ભીર 
વાણી નીરવ બતી છે અને ચેમ્બરશેપ્તતતી ખોલકી ચઢુલતાથી 
૪'ગ્લડ ગાંડુ બન્યું છે; જે સમયે સાહિત્યના મુ'જવનમાં હવે 
ભુવનમે।હન ફૂલે! ફૂટતાં નથી, એકમાત્ર પોલિટિક્સને। કાંટાળે 


ર. સ્થરેકશ્ષી સમપજ 


થૂવર અસાધારણુ તેજ મારી રહલ્રો છે; જે સમયે પીડિતોને 
માટે, દુબળોને માટે, અભાગીઓને માટે દેશની કરણા ઊછળતી 
નથી, ભુખાળવે। સામ્રાન્યવ।દ સ્વાથનજ્નળ ફેલાવવી એને જ 
મોટાઈ માને છે; જે સમયે વીયનું સ્થાન ચૂસણિયા વાણિન્યે 
કબજે કયું" છે અને ધર્મનું સ્થાન સંકુચિત દેશાભિમાન બથાવી 
પડયુ' છે--એ સમયની એ રાજનીતિ છે. 

પરતુ એ સમયને આપણે પણુ ખો(ટા સમય કહેવે। કે 
નહિ એના બધો આધાર આપણા પોતાના ઉપર જ છે. 
સત્યને! પરિચય દુઃખના સમયે જ સારી રીતે થાય છે. એ 
સત્યના પરિચય વિના કેઈ પણુ જતિતે કેઈ પણુ કાળે 
ઉદ્દાર નથી. જે પોતે જ કરવાનું હેય તે ઠરાવે! દ્દારા નહિ 
થાય; જેને માટે સ્વાથ'ત્યાગની જરૂર હે।ય તેને માટે વાક્યવ્યય 
કરેવાથી કાંઈ નહિ વળે; --એ બધી વાતો સારી રીતે સમજનવ- 
વાને માટે જ વિધાતા દુ:ખ દે છે. જ્યાં સુધી એ સમજશું 
નહિ ત્યાં સુધી અક દુઃખમાંથી બીજ દુઃખમાં, એક અપમાન- 
માંથી બીન્ન અપમાનમાં પડવું પડશે. 

પહેલાં તો એ વાત આપણુ સારી રીતે સમજ લેવી 
નઈ એ કે, સરકાર જે મનમાં કાઈ પ્રકારતી આશ'કા રાખીને 
આપણામાં એકય થવાના માર્ગો બને એટલા રેકવાને તૈયાર 
થઈ રહેતી હાય, તો તે આશ'કા કૈવા વિરોધ દારા આપણે 
દૂર કરી શકીએ. સભામાં એવી તે કેવી શખ્દોનતી ઇન્દ્રશ્નળ 
આપણુ રચીએ કે જેથી એક ક્ષણુમાં તેને વિશ્વાસ ખેસે? શું 
આપણુ એવું કહી શકીએ કે, અગ્રેજ્ને અનત કાળ સુધી અમને - 
પોતાને કબજે રાખે એમાં જ અમારૂં સર્વ શ્રેય રહેલું છે! 
કદાચ આપણુ એમ કહીએ, તોપણુ શું અગ્રેજો એવા નાદાન 


સફેળવાને સાથેદ સાર 3૭ 


છે કે એવાં વચને માં એક ક્ષણુ પણુ વિશ્વાસ મૂકે ? આપણે 
એટલું તો કહેવું જ પડરે, અને આપણે ન કહીએ તોપણુ 
એ સ્પજ જ છે કે, જ્યાં સુધી આપણી જુદી જુદી જાતિઓ માં 
કય સાધવાની શક્તિ યથાર્થ અને સ્થાયી ભાવે ન ને, 
ત્યાં સુધી અંગ્રેજોનું રાન્ય આપણુને જરૂરનું છે; પણુ એ 
શકિત ન્નગતાં બીજે જ દિવસે એની જરૂર રહેવાની નથી. 

એવે પ્રર્સગે મમતામાં મુગ્ધ બતીને, અ'ગ્રેજ્નેના સ્વાર્ય 
તરક નજર રાખીને --એ સ્વાર્થને આપવું હેય એવું મોડુ 
નામ ભલેને આપે, ભલેને એને સામ્રાજ્યવાદ કહૅ।,-- જે 
સ્વાર્થ તરકૂ નજર રાખીને અ'ગ્રેશ્તે કહે ક અમારા હિ'દી 
સામ્રાન્યનૅ અમારે પાકે પાયે ચિરસ્થાયા બનાવવું છે, અમે 
આખા હિ'દને એક થવા દેવાની નીતિ સ્વીકારવાના નશી, તે 
અતિશય ઉચ્ચ કોટિના ધર્મોપદેશ મિવાય એનો બીજે શે 
ઉત્તર હોઈ શકે ? 

કઠિયારો ન્યારે ઝાડની ડાળ કાપતો! હેય ત્યારે જે ઝાડ 
એમ કહે કે, “અરે, શું કરે છે, આમ તો મારી ડાળીઓ બધી 
કપાઈ જશે !' તો કઠિયારો એવે! ન«૮વાબ આપવાને। કે, “ડાળ 
કાપવાથી ડાળ કપાઈ શય કે એની શું મને ખબર નથી, હું 
શું નાદાન બાળક છું ?' અને છતાંય શું દલીલ ઉપર જ 
આધાર રાખવાતો રહેશે ? 

આપણે જાણીએ છીએ કે, પાલમેન્ટમાં પણુ દલીજ્ઞા 
થાય છે; ત્યાં એક પક્ષ બીન્ન પક્ષને જવાબ આપે છે; ત્યાં 
પણુ એક પક્ષ ખીન પક્ષને હરાવે છે ત્યારે ખુશ થાય છે. 
એટલે આપણુ કેમે કર્યા ભૂલી શકતા નથી કૈ અહીં પણુ 
જતવાને। ઉપાય કૈવળ ચર્ચા જ છે. 


૩૮ સ્વરેશી સસા% 


પર'તુ ત્યાંના અને અહીંનો ઉપાય એક હોઈ જ ન શકે. 
ત્યાં બને પજ્લો ડાબા જમણુ। હાથની માફક એક જ શરીરનાં 
અંગ છે, બંનેની શક્તિના આધાર એક જ છે. શું આપણે 
પણુ એ પ્રમાણે એક જ છીએ? સરકારતી અને આપણી 
શક્તિનાં મૂળ શું એક જ છે? તે જે ડાળ હલાવે છે તે ધળ 
પડે છે તે જ ડાળ આપણે પણુ હલાવીએ તો કળ પડવાનાં 
છે ? જવાખ દેવાની વખતે પોથી ખોલશે! નહિ; એ વિષે મિલે, 
સ્પેન્સરે, સીલીએ શું કહ્યું છે એ શ#નણુવાથી આપણુને કે।ડીનેયે 
લાભ નથી. પ્રત્યક્ષ શારમ આખા દેશમાં ખુલ્લું પડેલું છે. 

ટ્રકમાં કરીએ તો! ધાયું' તો ધણીનું જ થાય; અને આપણે 
કાંઈ ધણી નથી. દલીલખે।ર કહે છે, “ એ વળી શું | આપણે 
સરકારને કરોડે રૂપિયા આપીએ છીએ, એ રૂપિયા ઉપર જ 
તો સરકારને આધાર હોય છે, તા પછી આપણુ। અધિકાર 
પમ ન હોય? આપણેું એ રૂપિયાનો હિસાબ માગીશું.' ગાય 
નંદન'દનને બે વેળ દૂધ આપે છે, એ દૂધ ખાઈને જ ન'દન'દન 
ખૂબ હુજીુપુછ થયા છે, તો ગાય શા માટે શિ'ગડાં હલાવી નદ- 
ન'દનની પાસે દૂધનો હિસાબ ન માગે? શા માટે નથી માગતી 
તે ગાયને અ'તરાત્મા નનણું અનેતેના અ'તરાત્મા જાણે. 

સાદી વાત એટલી કે અવસ્થાભેદે કરીને ઉપાયમાં પણુ 
ફેર પડે છે. તમે કેમ ભૂલી જાએ છો કે ફેચ પ્રશ્ન પાસે 
જે ક'ઈ સગવડ મેળવવાને અ'ગ્રેજનો વિચાર હોય તો ફાંસના 
પ્રમુખને દલીલમાં હરાવવાને। કેઈ પ્રયત્ન કરતું નથી, એટલું 
જ નહિ પષુ તેને કોઈ ધમૌપદેશ પણુ સ'ભળાવતું નથી; તે 
વખતે તો કેચ સરકારનું મન મેળવવાને માટે અનેક ચતુરાઈ 
વાપરવી પડે છે; એટલા માટે જ કુશળ રાજદૂતતી હ'મેશાં 


સફેળતાનેઃ સાથેઃ સાગ ૩૯ 


ક્રાંસમાં નિમણુક કરવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જ્યારે જમની 
અને ઇંગ્લડ મિત્રે! હતાં ત્યારે એક વાર ડસકનો ઇલકાબ 
ધરાવનાર અગ્રેજ રાજદૂતે ખાણમાં ઊડી ઊભા થઈ ને જર્મન 
રાજળના હાથમાં તેમને હાથ લૂઠવાને! રૂમાલ આપ્યો હતો. 
આને લીધે અ'ગ્રેજો ધણું કામ કઢાવી શકયા હતા. એવો 
પણુ એક સમય ,હતેો, જ્યારે મેગજ્લોની રાજસભામાં, નવાખોના 
દરબારમાં અગ્રેજ્નેને બહુ બહુ ખુશામત, નજરાણું, અને છૂપી 
ચાલાકી વાપરવી પડી હતી. તે સમયે કેટલાં અપમાને। તેમને 
આશ્ચર્યજનક પ્રસન્નતાની સાથે વેડી જ્ષેવાં પડયાં હતાં તેને! 
કાંઈ અ'તપાર નથી. પારકાની પાસેથી સગવડ મેળવવાની હોય 
છે ત્યારે આવું અવસ્ય થવાનું. 

અને, આપણુ દેશમાં આપણુ જેવી લાચાર નતિને 
ને પ્રબળ પક્ષથી પાસેથી કાંઈ સગવડ મેળવવાને પ્રયત્ન 
કરવાને! હેય, તો શું કૈવળ ચળવળથી જ બધુ' મળી જરે ? 
વલે।વવાથી માખષણુ નીકળે છે એ વાત સાચી, પણુ પાણી 
વલેવ્યે કાંઈ માખણુ ન નીકફો. જેએ પોથીપ'થી છે તેએ 
છાતી છુલાવીને કહેશે : “ અમારે તો કોઈ પષ્યુ પ્રકારની સગવડ 
ન્નેઈતી નથી, અમારે તો અમારે ન્યાય્ય ઉક ળ્નેઈ એ છે.” 
વાર, એ વાત ડીક છે. ધારે કે તમારી મિલકત કેઈ પચાવી 
પડયો છે, તો એ તમારી ન્યાય્ય હકની વસ્તુ પણુ તેના ઉપર 
કબજે જમાવી ખેસનારનું મન રીંઝવીને જ પાછી મેળવવાને 
પ્રયત્ન કરવે। પડે છે. સરકાર એ કાંઈ લોઢાનો સચે। નથી. 
તેની પાછળ તો હાડમાંસના મનુષ્યો રહેલા છે. તેઓ 
ઓછાવત્તા પ્રમાણુમાં ષડ્રિપુને વશ પડેલા છે. તેએ। રાગદ્દેષના 
પ'જનમાંથી છટકીને સાવ જવન્મુક્ત બનીને આ દેશમાં નથી 


૪૦ સ્વદેશી સસાજ 


આવ્યા, તેએ અન્યાય કરતા મંડે ત્યારે તેમના અન્યાય 
હાથોહાથ પકડી આપવા એ જ અન્યાય સુધારવાનો સાચે 
માગ છે એવું તો કોઈ નહિ કહે. 

પર'તુ આપણી પરિસ્થિતિ શી છે, આપણુ ઉદ્દેશ શે 
છે અને તેને સાધવાના ઉપાયે। શા છે, તેના આપણુ સ્પજ 
રીતે વિચાર કરતા નથી. યુદ્ધમાં જેમ વિજય મેળવવે। એ 
જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હેય છે, તેમ ર1જકારણુમાં સિદ્ધિ એ જ 
મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, એમ આપણે મોઢેથી કહીએ છીએ ખરા, 
પણુ આપણુ! મનમાં એ વાત વસતી નથી. આપણુ માનીએ 
છીએ કે, આપણું રાજકીય કમક્ષેત્ર એ જણે નિશાળિયાઓનું 
ચર્ચામ'ડળ છે, સરકાર ન્નણુ આપણે। સહાષ્યાયા હરીફ વિદાથી 
છે, એને જવાબ દઈ શ#ીએ એટલે આપણી જીત થાય. શાસ્ત્ર 
અનુસાર ચિકિત્સા અતિ સુંદર હે।1વા છતાં જેમ રોગી મરણુ 
પામે છે, તેમ આપણું અહીં પણુ ભાષણુ અતિ ચમત્કારિકે 
હોવા છતાં કામ બગડૅ છે, એના દાખલા રે।જ રોજ જેઈ એ 
છીએ. ી 

હું મારે વિષે એક વાત કખૂલ કરવા માગુ છું. 
સરકારે આપણે માટે કચારે કેવી વ્યવસ્થા કરી છે એ વિષે હું 
મારા મનને ઊકળવા દેતો નથી. હું જણું છું કે જ્યારે ન્યારે 
મેધ ગાજે ત્યારે ત્યારે વીજળી પડવાની ખીકે હાંફ્લા કાંફ્લા 
બતીને ભાગતા ફ્રવામાં કાંઈ લાભ નથી. પહેલું તો એ કે, 
વીજળી પડે પણુ ખરીં અને ન પણુ પડે. બીજાં એ ક, 
જ્યાંથી વીજળી પડવાની તૈયારી ચાલ્લે છે ત્યાં મારું કશું ચાલે 
એમ નથી, મારી સલાહ, વિરોધ કે અરજને ત્યાં સ્થાન મળે 
એમ નથી; ત્રીજીં એ કે, વીજળીના પ'“કમાંથી બચવાને। નને 


સરેળતાનેદ સધ્ચેદ સાગ ૪૧ 


જાઈ ઉપાય હૈય તો તે ક્ષીણુ ક'ઠે મેધના કાટકાનાો સામે 
ઉત્તર દેવો એ નથી; ખરે ઉપાય તે! વિત્તાનશાસ્ર પ્રમાણે 
પ્રયત્ન કરવાથી જ હાથ લાગે. જ્યાંથી વીજળી પડે છે ત્યાંથી 
જ તેની સાથે સાથે તાંબાનો સળિયો! પણુ ઊતરી આવતે 
નથી, તે તો શાંત રીતે વિચારપૂવંક આપણે પોતે જ બનાવી 
લેવો પડે છે. 
કુદરતી નિયમ ઉપર ચોીડડયાં કરીએ એ ન ચાલે. 
“સનાતન ધમશાસ્ર અનુસાર અસ્િએ મારી પાંખ બાળવી 
યોગ્ય નથી” એમ કહીને પતગિયું અસ્નિમાં ઝ'પલાવે તોપણુ 
તેની પાંખ તો બળવાની જ. તે પ્રસગે ધર્મનાં વચને 
બડબડવામાં વખત બગાડયા વિના અસિને નવ ગજના નમસ્કાર 
કરવા એ જ તેનું કતવ્ય છે. અંગ્રેજ આપણુ ઉપર અમલ 
ચલાવે, આપણુને પૂરેપૂરા કબજે કરી રાખવાની ઇચ્છા રાખે, 
જ્યાં તેના અમલના સાંધા ઢીલા થવાની લેશ પણુ શ'કા આવે 
ત્યાં તરત જ નજરથી ખે ખીલીઓ ઠેક દે, એ તદન સ્વાભાવિક 
છૅ; દુનિયામાં બધે જ એવું થતું આવ્યું છે; આપણુ ઝીણી 
દલીલ કરી શકીએ, સુંદર અંગ્રેજ ખોલી શકીએ એટલે કાંઈ 
એ સ્થિતિમાં ફેર પડે એવું તો બને જ નહિ. આવે પ્રસગે 
બીજું ગમે તેમ હોય પણુ ચીડ કયે તે! ચાક્ષે જ નહિ. 
એક વાત તે આપણે યાદ રાખવી જ જેઈ એ કે, 
અંગ્રેજોની નજરમાં આપણુ કૈટલાય હલકા છીએ. દૂર દૂરના 
યુરોપની વિશાળ રાજકારણી રગભૂમિને ખૂણેથી ઇગ્લ'ડ આપણુ 
ઉપર અમલ ચલાવે છે. ડ્રેન્ચ, જર્મન, રશિયન, છટાલિયન, 
અમેરિકન અને તેનાં પોતાનાં જુદે જુદે ઠેકાણે આવેલાં 
સંસ્થાનોના વતનીએ। સાથેતેા। તેનો રાજકીય સબધ ભારે 


૪૨ સ્વરેશી સમાજ 


જટિલ છે, તેમના સ'બ'ધમાં હમેશાં તેને બહું નળવી નનળવીતે 
ચાલવાનું હેય છે. આપણુ આ વિશાળ રાજકારણી ક્ષેત્રની 
સીમા ઉપર પડયા છીએ, આપણી ઇચ્છા-અનિચ્છા, રાગદ્દેષ 
પ્રત્યે તેને નજર રાખી ખેસી રહેવું પડતું નથી, એટલે તેનું 
મન આપણે વિષે ધણું ભાગે નિલિપ્ત રહે છે. એથી જ 
હિન્દના પ્રશ્નો વખતે પાલમેન્ટને આટઆટલી ઊંધ આવે છે; 
અંગ્રેજ્ને પ્રવાહના પાણીની પેઠે: સદા આ દેશ ઉપર થઈને 
વશ્યા નય છે, અહોં તેમનું કશું જ સ'મ્રહાતું નથી, તેમનાં 
હેદય અહીં મૂળ ધાલતાં નથી, “ કર્લી ' (છુટ્ટી ) તરફ નજર 
રાખીને તેએ કામ કયે જય છે, જે ક'ઈ આનંદ-લહેર કરે 
છે તે પણુ પોતાના જતિભાઈ એ। સાથે જ; અહીંના ઇતિહાસની 
ચર્ચા કરવાનો ભાર જમનોને માથે, અહીંની ભાષા સાથેને 
પરિચય સાક્ષીઓની જુબાની ઠ્વારા થાય એટલે જ, અહોંના 
સાહિત્ય સાથેનો પરિચય ગવનંમેન્ટ ગૅઝેટમાં સરકારી યાદીનાં 
ભાષાંતર વાંચવાથી થાય તેટલ્; -- આવી સ્થિતિમાં આપણે 
એમને મન કેટલા હલકા છીએ તે પોતા પ્રત્યેના મમત્વને 
લીધે આપણું ભૂલી જઈએ છીએ. એ જ કારણું આપણા 
પ્રત્યેના અંગ્રેજ્નેના વ્યવહારથા આપણે વિસ્મય પામીએ છીએ, 
ઊકળી ઊડીએ છીએ અને આપણા ત ઉકળાટને અને 
વિસ્મયને અતિશયોક્તિ માની સરકાર કેઈ વાર ગુસ્સે થાય છે 
તો કેઈ વાર હસવું ખાળી શકતી નથી. 

હું આ વસ્તુ અ'મ્રેન્ને ઉપર દેષારોપણુ કરવાને કહેતો 
નથી. ડું તો કહું છું કે વસ્તુસ્યિતિ આ છે અતે એ સ્વાભાવિક 
છે. અને એ પણુ સ્વાભાવિક છે કે, જે વસ્તુ પોતે આટલી 
ક્રુ્ર છે, તેની મમવેધી વેદનાને પણુ, તેની પ્રાણુધાતક હાનિને 


સશૃળતાનોા સપ્મૅપ્ સપ્મ' ૪ર 


પણુ, જુદી કરીને ષ્યાતપૂર્વક જેવાની શક્તિ ઉપરવાળામાં. 
પૂરતી ન હોઈ શકે. જે આપણે મન અતિશય લાગે તે પણુ 
તેમને મત તો તુચ્છ જ લાગે. આપણી ભાષા સ'બધે, 
આપણુ સાહિત્ય સબ'ધે, આપણુ બ'ગાળ દેશના ક્ષુદ્ર ભાગલા 
વિષે, આપણી આ જરા જેટલી મ્યુનિસિપાલિટી વિષે, આપણી 
આ સામાન્ય યુનિવસિટી સ'બધે આપણું ભય અને ચિંતાથી 
આકળા થઈ દેશભરમાં ખૂમબરાડા કરતા ફરીએ છીએ. 
આપણુને આશ્રય થાય છે કે આટઆટલા હોહાકાર છતાં મન- 
માન્યું પરિણામ કેમ આવતું નથી ?( આપણે ભૂલી જઈ એ 
છીએ કે અંગ્રેજો આપણે માથે છે, આપણામાંના નથી. તેએ! 
જ્યાં છે ત્યાં જો જઈ શકીએ તો આપણુને ખબર પડે કે 
આપણે કેટલા દૂર પડયા છીએ, આપણું કેટલા ક્ષુદ્ર દેખાઈ એ 
છીએ. 

આપણુ આટલા ક્ષુદ્ર દેખાઈએ છીએ એટલ્વે જ તે 
દિવસે ક્ઝન સાહેબ આમ અત્યન્ત સ્વાભાવિક વાત હોય 
એમ ખોલી ગયા હતા કે, “તમે પોતાની નાતને સામ્રાજ્ય- 
ત'ત્રમાં સમાવી દઈ કમ ગૌરવ અનુભવી શકતા નથી ?' 
સથાનાશ ! આપણા પ્રત્યે આ તે કેવો! વ્યવહાર !આ તો 
બિલકુલ પ્રેમસ'ભાષણુ નેવું લાગે છે ! આ ઓસ્ટ્રેલિયા કહે 
ક કેનેડા કહે, જેમને અગ્રેજ “૪મ્પીરિયલ' ( સામ્રાજ્યના ) 
આલિંગનમાં જકડવા ઇચ્છે છે, તેમના શયનગૃહની ખારી હેડે 
ઊભા રહીને અપાર પ્રેમતા સ'ગીતથી તેણું આકાશ ગન્નવી 
મૂકચુ' છે, ભૂખ તરસ ભૂલી જઈને તે પોતાની રોટી સુધ્ધાં 
માંથી થવા દેત્રા તૈયાર થયુ' છે; તેમતી સાથે તે વળી આપણી 
સરખામણી હેય ! આવી ભારે અતિશયોક્તિથી કદાચ સરકારને 


૪૪ સ્વદેશો સસપજ 


શરમ ન આવે પણુ આપણુને તો આવે. આપણુને આસ્ટ્રેલિયા- 
માંથી હાંકી કાઢયા છે, નાતાલમાં આપણું અપમાન થયું છે, 
સ્વદેશમાં પણુ રાજ્યાધિકારથી ઠેકઠેકાણે વ'ચિત યયા છીએ, 
એવે વખતે “બાદશાહી' રગમહેલમાં શું કામ આપણુને 
નિમ'ત્રવામાં આવે છે ? કઝન સાહેબ આપણાં સુખદુઃખની 
સીમાથી અતિશય ઊ'ચે ખેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે, “આ 
લેક આટલા બધા ક્ષુદ્ર છે છતાં તેઓ સામ્રાજ્યમાં એકદમ 
વિલુપ્ત થવાને કેમ રાજી થતા નથી ? પોતાના જરા જેટલા 
સ્વાત'ત્ય અન જરા જેટલા લાભાલાભન માટે શા સારુ 
આટઆટલી ધમપછાડ કરે છે !' આ તો એના જેવી વાત છે 
% પાઈ યસ્માં જ્યાં સ્તેહી સગાંએને નિમ'ત્રવામાં આવ્યાં 
હોય, ત્યાં જે એકાદ બકરીના બચ્ચાને આદરપૂર્વક ખેો।લાવી 
લાવવા માટે હાથમાં માળા અને સિ'દૂર લઈને માણુસેા 
આવે અને આ આદરથી પેલા બકરીના બગ્ચાને સંકાચાઈ 
જતું જેઈ જે તેને કહેવામાં આવે ક, “આ તે કેવી નવાઈ! 
આવડા મેટા યસમાં ભ!ગ લ્લેવામાં તને વાંધો શે! છે ?' હાય, 
બનન ભાગ લ્લે અને તે ભાગ લે એ ખેમાં કેટલે! ભેદ છે તે, 
તે એક ક્ષણુ પણુ ભૂલી શકતું નથી, યસમાં આત્માપ ણુ 
કરવાના અધિકાર વિના બીશ્ને કોઈ અધિકાર જ તેને નથી. 
પરતુ બકરીના બચ્ચાની એ વેદના યસ કરનારને સમજવી 
મુશ્કેલ છે; બકરુ' એટલું ક્ષુદ્ર છે ' સામ્રાજ્ય-ત'ત્ર ગરીબ 
તિબેટ ઉપર ચડાઈ કરવા નય ત્યારે આપણુ અધિકાર 
ખચ પૂરે પાડવાને; સે।માલિલૅ'ડમાં બળવે। શમાવવે। હેય 
તો આપણુ અધિકાર જવન અર્પણુ કરવાને; ગરમ 
મંસ્થાનોમાં ખેતી કરવી હેય તે આપણે અધિકાર સસ્તાં 


સમળતાને સાચેદ સાગ જપ 


મનૂરે પૂરાં પાડવાને ! મોટા અને નાના ભેગા મળીને યત 
કરે ત્યારે રીત જ એ હેય, 

પરતુ એ વિષે ઊકળી ઊઠવાનું કાંઈ પ્રયાજન નથી. સબળ 
અને અબળને। હિસાખ ન્યારે એક જ ખાતાવહીમાં રાખવામાં 
આવે, ત્યારે જમા અને ઉધારના આંકડાની આવી વહે'ચણી 
હોય એ જ સ્વાભાવિક છે, -- અને જે વસ્તુ સ્વાભાવિક છે 
તે માટે આંખે! લાલ કયે ન ચાલે, આંસુ સારવાં ષણુ ૬થા 
છે, સ્વભાવને! સ્વીકાર કરીને કામ કરવું જેઈએ. જરા 
વિચાર તો કરી જુઓ, આપણું ન્યારે અગ્રેજોને કડીએ છીએ 
જ, “તમે સાધારણુ મનુષ્યસ્વભાવ કરતાં ઉચ્ચ ભૂમિકાએ ચડે।, 
તમે સ્વજાતિના સ્વાથ ને ભારતવર્ષના હિત આગળ ગોણુ માને; 
ત્યારે અ'શ્રેજો જે જવાબ દૈ કે, “ વારુ ! તમારે મોહે ધર્મોપદેશ 
અમે પછીથી સાંભળીશું, અત્યારે તા તમને અમારે એ જ 
કહેવાનું છે ક, સાધારણુ મનુષ્ય્સ્વભાવની જે તીચી ભૂમિકા 
ઉપર્‌ અમે છીએ, તે જ ભૂમિકા ઉપર તમે પણુ આવે, તેથી 
ઉપર્‌ જવાનું કામ નથી; સ્વજ્ાતિના સ્વાથને તમે તમારે! પોતાને 
સ્વાર્થ માતો; સ્વજતિતી ઉન્નતિને માટે તમે તમારે પ્રાણુ 
ન દઈ શકા તો ભક્ષે, પણુ છેવટે ક'ઈ નહિ તો આરામ કે 
ધતને। કઈક તો ત્યામ કરે।! તમારા દેશને માટે અમે જ 
બધું કરીએ અને તમે પોતે કશું જ ન કરે !' એમ નને અ'ગ્રેન્ને 
કહે તા આપણી પાસે એનો જવાબ શે। છે? ખરું ન્ેતાં, 
આપણામાંતેો કે!ણુ શાનો ત્યાગ કરે છે, કેણુ શું કરે છે? 
બીજું કશુ કર્યા વિના જે દેશની ખબર રાખતા હોત તોય 
દીક --પણુ આળસના માર્યા આપણે 'તે પણુ કરતા નથી. 
દેશનો ઇતિહાસ અ'ગ્રેજે રચે, આપણે તેનો! તરજુમે। કરીએ; 


૪૧ સ્વદેશી સસદજ 


ભાષાશાઅની શેધેો અગગ્રેજો કરે, આપણે તે ગોખી મારીએ; 
ઘરની પાસે શું છે તે નણુવું હોય તોપણુ હુ'ટરની ભૂગોળ 
વિના આરે! નથી. ત્યાર પછી દેશની ખેતી સ'બંધે શું ક- 
વેપાર સ'બધે શું, ભૂસ્તર સબ'ધે શું કે રાજનીતિ સબ'ધે શુ, 
પોતાના પ્રયત્તથી આપણે કશું જ ભેગું કરવા માગતા નથી. 
સ્વદેશ પ્રત્યે આવું અપાર અનોત્સુક્ય હોવા છતાં આપણુ દેશ 
પ્રત્યેનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવા વિષે વિદેશીએને આપણે ઊ'ચામાં 
ઊ'ચી કતવ્યનીતિનો બોધ કરતાં અચકાતા નથી. એ ઉપદેશ 
કદી પણુ કશા કામમાં આવતો નથી. કારણુ, જે વ્યક્તિ 
કામ કરે છે તેનું વજન હેય છે, જે વ્યક્તિ કરતી નથી, માત્ર 
વાતો જ કરે છે, તેનું વજન હોતું નથી; આ ખે પક્ષો વચ્ચે 
કદી આપલ્ેનો સબધ હોય નહિ. એક પક્ષ પાસે નાણાં 
હે।ય, બીજ પક્ષ પાસે કેવળ ચેકતી ચોપડી જ હૈય, તે! એવે 
સ્થાને એમાંને। ચેક વટાવી શકાય નહિ. ભીખ તરીકે એકાદ 
વાર કદાચ દેવયેોગે એવું નભે પણુ હક તરીકે કદી ન ચાલે. 
એથી કોઈ કેઈ વાર ભૂખના માર્યા કોધે ભરાઈએ ખરા, કેઈ 
કાઈ વાર એમ પણુ લાગે કે અમારું અપમાન કરી કાઢી મૂકયા, 
--પરંતુ તે અપમાન, તે વ્યથતા, રાડે। પાડીને હે કે મૂ'ગે 
મોઢે હે પણુ ગળે ઉતારી બરાંબર હજમ કર્યા સિવાય છૂટકે 
જ નથી. આવું રોજ રોજ નનેવામાં આવે છે. આપણે વિરાટ 
સભાએ પણુ ભરીએ છીએ, વર્તમાનપત્રોમાં પણુ લખીએ 
છીએ, અને જે હજમ કરવું મહામુસ્કેલ હોય છે તે પૃરેપૂ રૂ 
હજમ પણુ કરી જઈએ છીએ. આગલે દિવસે જેને તદ્‌ત 
અસજલ્ર જાહેર કરતા હોઈએ છીએ તેને જ માટે ખીજે જ 
[દિવસે વૈદ્ય મોલાવવાનતી જરૂર રહેતી નથી. 


સફેળતાનેદ સાચે માગ ૪૭ 


દું આશા રાખુ છું કે મતે બધા એવું કહેશે કે, તું 
અહુ જૂની વાત કહે છે. પોતાનું કામ પોતે કરવું જેઈ એ, 
પોતાની શરમ પોતે દૂર કરવી નેઈ એ, પોતાની સ'પત્તિ પોતે 
કમાવી નેઈ એ, પોતાનું સ'માન પોતે સાચવવું જેઈ એ, એ 
વાતમાં નવીનતા કચાં છે ? જૂની વાત કહું છું એવે! અપવાદ 
હું માથે ચડાવું છું. હું નવીન કલ્પના કે વિચારો વિનાને। હું 
એ કલકને હું મારા અ'ગનું આભૂષણુ ગણીશ. પણુ નને કોઈ 
એમ કહે કે, આ વળી તું શી નવી વાત કાઢી ખેે। તો તે 
ભારે મન ભારે થશે. કારણુ, સહજ વાતને કેવી રીતે સાબિત 
કરવી એ એકાએક સૂઝતું નથી. આપત્કાળનું મુખ્ય લક્ષણુ 
જ એ હેય છે કે, તે વખતે સહજ વાતે જ કઠંણુ અને જૂની 
વાતો જ અદ્ભુત લાગે છૅ ! એટલું જ નહિ, પણુ તે સાંભળીને 
ક્ષેકા ગુસ્સે થાય છે અને ગાળે દેવા લાગે છે. પહદ્માના 
નિર્જન ભાઠામાં અ'ધારી રાતે રસ્તો ભૂલી જવાથી જળમાં 
સ્થળને। અને ઉત્તરમાં દક્ષિણના જેને ભ્રમ થાય તે જ નણે 
% જે અત્યત સહજ હોય છે તે પણુ અ'ધકારમાં કેવું કઠિન 
થઈ પડે છે; અજવાળુ થતાં જ ક્ષણુમાં પોતાના ભ્રમને વિષે 
થતા આશ્રયને। પાર રહેતો નથી. આપણી અત્યારે અ'ધારી 
રાત ચાલ છે, અત્યારે જે કોઈ અત્યત પ્રમાણુભૂત વાતને 
પણુ ઊ'ધી સમજ કડવાં વેણુ ઉચ્ચારે, તો તે પણુ સદ્ય મતે 
સહી લેવાં જેઈ એ; આપણુ આડા ત્રહે વિના બીજ કેઈ ને 
દોષ ન દેવા ન્નેઈ એ. આપણુ આશા રાખીશું કે ગમે ત્યારે 
પણુ ઠે।ક૨ ખાઈને જ શીખવાનું છે, ઉત્તરને દક્ષિણુ 
માનીને ચાલીએ તે ગમે ત્યારે પાછા ફર્યા વિના છૂટકે! જ 
નથી. 


૪૮ સ્વરેશી સસપ્જ 


આમ છતાં હું ચોક્કસ નાણું છું કે, બધાંની #₹ આ 
દશા હેય છે એવું નથી. આપણે ત્યાં એવા અનેક ઉત્સાહી 
યુવાનો છે, જેએ દેશને માટે કેવળ વાણીવિલાસ નહિ પણુ 
ત્યાગ કરવાને પણુ તેયાર છે. પરતુ શું કરવું, કયાં જવું, 
શું આપવું, કેને આપવું એ ક'ઈ સૂઝતું સમજતું નથી. ગમે 
તેમ અવ્યવસ્થિત રીતે ત્યાગ કરવાથી વસ્તુનો ખગાડ જ થાય 
છે. દેશમાં દોરનારી શક્તિ નને કેઈ પણુ ઠેંકાણે પ્રત્યક્ષ રૃપે 
હે।ત, તો જેએ મનનશીલ છે તેમના મનનને, જેએ । પુરુષાર્થી 
છે તેમના પુરુષાથને, જેએ। દાનશીલ છે તેએ।ના દાનને એક 
મોટું લથ્ષ્ય મળત --આપણી કળવણી, આપણી સાહિત્યસેવા, 
આપણી કલાપૂન્ન, આપણાં વિવિધ અનુકાને સ્વાભાવિક 
રીતે જ તેને! આશ્રય લેત અને તે એકચની ચારે કોર દેશ 
નામની સુંદર વરતુ ઊભી કરત. 

મારા મનમાં લેશ પણુ શકા નથા કે, આપણું બહારથી 
જે વારવાર આઘાત પામીએ છીએ, તે કેવળ પેલા એકથચના 
આશ્રયને જપ્રત કરવાને માટે જ; પ્રાર્થના કરી કરીને જે 
હતાશ થઈ એ છીએ, તે આપણુને પેલા એકયના આશ્રયન 
અભિમુખ કરવા માટે જ; આપણા દેશમાં સામાના મૉં સામે 
તાકીને ખેસી રહેનારા કર્મહીન ટીકાકારનેો સ્વભાવસિદ્ધ 
નિરાન'દ રજ રોજ વધતો જય છે, તે કેવળ પેલા એકયના 
આશ્રયને, પેલા શકિતના કેન્દ્રનો શોધવાને માટે જ. 

એ શકિતની દેશમાં પ્રતિષ્ઠા કરીશું ત્યારે એની આગળ 
આપણી વિનતિએ। ચાલશે; ત્યારે આપણે જે દલીલ વાપરીશુ' 
તેને કાર્યનું અગ ગણુવી સંભવિત થશે. એને આપણે કર 
દેવો પડશે, સમય દેવે। પડશે, સામથ્ય દેવું પડશે, આપણી 


સશેળતાનેપ સપ્યેદ માગ ૪૯ 


ભુદ્દિ, આપણી ત્યાગપરાયણુતા, આપણું વીય, આપણુ 
સ્વભાવમાં જે ક'ઈ ગ'ભીર્‌ હોય, જે કાંઈ મહાન હોય, તે 
બધાંયને જગાડવાનું, આકષ વાનું, કામે લગાડવાનું એ એફ 
જ હ્લેત્ર ચશે; એને આપણે એશ્વય અપી શું, અને એની 
પાસેથી આપણે એશ્વય' મેળવીશું. 


એ શક્િતિકેન્દ્રથી જ નને આપણે દેશનાં કેળવણી, 
આરેગ્યરક્ષણુ અને વાણિન્યવિસ્તારના પ્રયત્નો કરીએ, તે। રોજ 
રજ નવી નવી મુશ્કેલીએ અને અડચણુ। આવશે નહિ. અને 
વારે વારે ઉતાવળે ઉતાવળે ખેચાર વડ્તાઓ ભેગા કરી, 
ટાઉનહોલતી સભામાં દોડાદોડી કરી મરવાનું રહેશે નહિ, આ 
વારે વારે ચમકી ઊઠવું, પછી બરાડા પાડવા અને ત્યાર પછી 
નિસ્તખ્ધ થઈ જવું, એ ધીમે ધીમે હાસ્યજનક થતું જાય છે. 
આપણી પોાતાતી આગળ કે પારકાની આગળ એ સબંધે 
ગ'ભીરતા જનળવવી હવે તો અશકષ થઈ પડે છે. આ 
પ્રહસનમાંથી બચવાનો એક જ ઉપાય છે કે, પોતાના કામને 
ખોજ પોત લેવે., 


કાઈ એવું ન સમજે કે, ત્યારે તો હું સરકાર સાથે કશે 
સંબધ જ રાખવા ચાહતો નથી. એવું ર્સણું તા સરખે- 
સરખામાં, પ્રણુયકલહમાં જ શેભે. હું એથી ઊલટી જ વાત 
કહું છું. હું"કહું છું કે, સરકારની સાથે આપણુ સન્જનને 
શોભે એવો સબધ સ્થાપવાનો માગ લેવો એ જ યેગ્ય છે. 
સજ્જનને શેભે એવા સ'બ'ધમાં એક પ્રકારની સ્વત'ત્રતા રહેલી 
છે. જે સખધ આપણી ઇસ્છા-અનિચ્છાની કશી અપેક્ષા જ 
રાખતો નથી તે દાસત્વને। સબધ છે, તે ધીમે ધીમે ક્ષય પામવાને 

સય 


પ૦ સ્વદેક્ષી સમજ 


ગતે એક દિવસ તૂટી જવાને જ સરજયેલેો છે. પરતુ 
સ્વત'ત્ર આપલ્ેનો  સ'બધ ધીમે ધીમે ગાઢ જ બનતો 
“ળય છે. 

આપણે ધણુ એવી કલ્પના કરીએ છીએ અતે કહીએ 
પણુ છીએ કૈ, આપણે જે ક'ઈ માગીએ છીએ તે બધું જને 
સરકાર પૂર્‌ કરી દે, તો આપણી પ્રીતિનો અને સ'તોષને। પાર 
ન રહે, આ વાત બિલકુલ પાયા વિનાની છે. એક પક્ષ 
કવળ માગ માગ જ કરે અને ખીજે પક્ષ કેવળ આપ આપ જ 
કરે, એતો અ'ત કયાં? ઘી વડે અગ્નિ કદી હેોલવાતે। નથી, 
એ તો શાસ્રમાં જ કહેલું છે; --આવી નાતના દાતા- 
ભિક્ષુકના સ'બ'ધમાંથી જેમ જેમ મળતું જય છે, તેમ તેમ 
દાનશીલતા ઉપર બોશજે વધતો જ જાય છે, અને તેમ તેમ 
અસતતોાષનું પ્રમાણુ પણુ આકાશે ચડતું ન્નય છે. ન્યાં 
મેળવવાનો આધાર મારી પોતાની શક્તિ ઉપર નથી, પણુ 
દાતાની ઉદારતા ઉપર છે, ત્યાં જેમ માર્‌ પણુ અમંગળ છે 
તેમ દાતાને પણુ અગવડ છે. 

પરતુ જ્યાં વિનિમયને -- આપન્નેનો --સ'બ'ધ હોય છે 
ત્યાં બ'નનેનું કલ્યાણુ હેય છે, ત્યાં માગણીનું પ્રમાણુ સ્વાભાવિક 
રીતે જ ન્યાય્ય બની નનય છે અને બધી વાતનો આપસમાં 
નિકાલ થવાને! સભવ રહે છે. દેશમાં એવી સન્ઝને।ચિત 
સ્થિતિ ઊભી થાય એને એક જ ઉપાય એ છે કે, દેશનું 
કલ્યાણુ સાધવાના પાયા ઉપર સમાજમાં સ્વત'ત્ર શક્તિની 
પ્રતિદા કરવી. એક શક્તિની સાથે બીજી શક્તિનો સ'બ'ધ જ 
શોભે, તે જ સ્થાયી બને, અને તે જ સન્‍માન અને આન ૬દ- 
દાયક થઈ શકે. પશ્વિરતી સાથે સબ'ધ કરવે। હોય તે! પોતાને 


સફેળલાનેદ સદશેદ સપ્મ* ૫૧ 


જડ પદાથ ખબનાવ્યે ન ચાલે, પોતે પણુ એક ઠૈકાણું પશ્વર 
થવું પડે, 

એટલે જ હું કહેતો હતો કે, દેશને આપણું જેટલું 
આપવાનું હેય તેતી પાઈએ પાઈ ને આપણે ચૂકવી 
દઈ એ, તો સરકાર પાસેથી આપણા દેશને જેટલું મેળવવાનું 
હેય તેતી પાઈ એ પાઈ તેને મળે. જેટલું આપીશું તેટલું જ 
મળવાનો સ'ભવ પાકે થશે. 

કદાચ એવે પ્રશ્ન ઊઠે કે, આપણુ દેશનું કામ કરવા 
જતાં સરકાર-પક્ષ અડચણુ નાખે તો? જ્યાં ખે પક્ષો હેય 
અતે બ'ને પક્ષોના સઘળા સ્વા્થ સમાન ન હેય, ત્યાં કોઈ 
પણુ અડચણુ આવે જ નહિ એવું તો ખતી જ ન શકે. પણુ 
એટલા માટે બધાંય કામે।માં હિમત હારીને ખેસી જવું, એનું 


અ 


પણુ કાંઈ નથી. જે માણુસ સાચે જ કામ કરવા ચાહે છે, 
તેના માર્ગમાં આખર સુધી અડચણુ। નાખવી બહુ ભારે છે. 
ઉદાહરણુ તરીકે, સ્થાનિક સ્વરાજ લઈ એ. આપણે માથે હાથ 
દઈને રડીએ છીએ કે, રશિપને અમને સ્થાનિક સ્વરાજ આપ્યું 
હતું, પણુ તેમના પછીના અધિકારીઓ તે છીનવી જ્ઞેવા 
મ'ડષા છે. પર'તુ ધિક પડો એ રોદણાં ઉપર! જે એક 
માણુસ દઈ શકે તે ખીશ્નો છીનવી લઈ શકે, એ કૅણુ નથી 
જાણુતું? એને સ્થાનિક સ્વરાજનું નામ આપ્યું એટલે કઈ 
એ રથાનિક સ્વરાજ થઈ ગયું ? 

અને છતાં સ્થાનિક સ્વરાજને અધિકાર આપણા ઘરને 
આંગણું પડયો છે, કેઈ એ તે છીનવી લીધો નથી અને કદી 
%્રાઈ છીનવી લઈ શકે એમ પણુ નથી. નવે આપણે મનમાં 
લઈએ, ને આપણુ એક થઈએ, તો આપણાં ગામડાંનાં 


પ૨ સ્વદેશી સસમજ 


શિક્ષણુ, આરોગ્ય, રસ્તા, ધાટ વગેરેની મરામતની વ્યવસ્થા, 
એ બધુ'ય આપણે પોતે કરી શકીએ. એ માટે સરકારની' 
ચપરાસ છાતીએ ખાંધવાની ક'ઈ જ જરૂર નથી. પણુ 
આપણે મનમાં ભ્રેતા જ નથી, એક થતા જ નથી. તે 
ચૂલામાં ગયું સ્થાનિક સ્તરાજ! તો તો દોરીજેોટા સિવાય 
ખીજ કેઈ આપણે મિત્ર જ નથી ! 

મે' એવું સાંભળ્યું છે કે, આપણુ! દેશના કેઈ રાજને 
એક મેો।ટા અધિકારીએ મિત્રભાવે કહ્યું કે, “સરકારને કહીને 
હું તમને ઊંચો ખિતાબ અપાવીશ; ' યારે પેલા તેજસ્વી રાજાએ 
જવાખ દીધો કે, ' માફ કરજે, આપ મને રાજ કહેવો હેય 
તો રાજ કહેને, બાખુ કહેવો હેય તો બાખુ કહેજે, જે 
કહેવા હેય તે કહીને ખોાલાવજે; પણુ મને એવે ખિતાબ ન 
આપશે, જે આજે મરજ થતાં આપી શકાય અને કાલ્લે વળી 
મરજી થતાં પાછે પણુ લઈ શકાય. મારી પ્રજન મને 
મહારાકધિરાજ તરીકે જ ઓળખે છે, એ ખિતાબથી કેઈ 
મને વ'ચિત કરી શકે એમ નથી.' એ રીતે આપણે પણુ નને 
કહી શકીએ કે, “ માક કરજે સરકાર, જે દેતાં કૈ લેતાં કશી 
વાર નથી લાગતી એવું સ્થાનિક સ્વરાજ અમને આપવાને 
કાંઈ અથ: નથી. જે સ્થાનિક સ્વરાજ અમારા હાથમાં છે, 
દેશનું કલ્યાણુ કરવાને! જે અધિકાર વિધાતાએ અમારા હાથમાં 
આપ્યો છે, તેના જ અમે મે]હમુક્ત ચિત્તે, નિછાપૂવક 
અંગીકાર કરી શકીએ તો સારું; -- રિપનની જય હે, અને 
કર્ઝન ચિરજવ હો !' 

હું શરીથી કહું છું કે, દેશના શિક્ષણુતો ભાર આપણે 
લેવો! પડશે. કેઈ સ'શયી કહેશે, ધારે કે શિક્ષષુનો ભાર તે 


સરફેળવપનેઃ સપ્ચેપ માગ'* પર 


આપણે લીધે, પણુ નોકરી કેોણુ આપશે ? તોકરી પણુ 
આપણું જ આપવી પડશે. એક વિશાળ સ્વદેશી કમક્ષેત્ર 
આપણુ તાખામાં ન હોય ત્યાં સુધી આપણે હમેશાં દુખળ 
જ રહેવાના; કેઈ પણુ ઉપાયે આ નિર્જીવ દુર્બળતામાંથી 
આપણો છૂટકે! થવાનો નથી. જે આપણુને કામ આપે તે 
જ આપણુ ઉપર અધિકાર ચલાવે, એમાં ફ્રેર પડે જ નહિ. 
જેને અધિકાર મળશે તે આપણુને દોરતી વખતે પોતાને સ્વાર્થ 
ભૂલવાના નથી, એ પણુ સ્વાભાવિક જ છે. એટલે હરેક 
પ્રયત્ને આપણે એવું એક સ્વદેશી કમક્ષેત્ર ઊભુ' કરવું જનેઈ એ 
ક જ્યાં સ્વદેશી વિદ્યાલયમાં ભણેલા માણુસે। શિક્ષણુ, ચિકિત્સા 
વગેરે જુદાં જુદાં દેશહિતનાં કાયૌની વ્યવસ્થામાં રોકાય. 
આપણે એ વાતનું દુઃખ કર્યા કરીએ છીએ કે, કામ શીખવાની 
અને કરી બતાવવાની તક વિના આપણુ વિકાસ થઈ શકતો 
નથી. એ તક કદી પણુ પારકાને હાથે સતોષકારક રીતે 
મળવાની નથી એના પુરાવા આપણુને મળવા કાંઈ બાકી 
રહા નથી. 

હં જાણું છું કે, ધણા એવું કહેશે કે આ વસ્તુ તે 
બહુ કઠંણુ લાગે છે. હું પણુ એની ના પાડી શકુ' એમ નથી. 
વસ્તુ સહેલી નથી,-- સહેલી નને હોત તો તેને વિષે શ્રદ્ધા 
રાખવા જેવી ન હોત. જે કોઈ અરજના કાગળોનાં વહાણુ 
બનાવી, સાત સમુદ્ર પાર, સાત રાજ્યનાં હીરા માણેકને। વેપાર 
કરવાની સૂચના કરે, તો કોઈ કોઈના મનમાં તે સાંભળીને ભ્ોભ 
જાગે ખરે, પણુ તે કાગળનાં વહાણુના વેપારમાં પોતાની 
મૂડી રોકવાની સલાહ હું તા કોઈને ન આપું, બધ બાંધવે। 
એ કઠેણુ કામ છે, તેને બદલે ટોળે વળી નદીને ખસી ખેસવાની 


૫૪ સ્વદેશી સમાજ 


વિન'તિ કરવી એ “ કોન્સ્ટિટયુશનલ એજિટિશન' ભક્ષે ગણાય, 
એ કામ સહેલું છે ખરું, પણુ એ ઉપાય સાચો! નથી. આપણે 
સસ્તામાં મોટાં કામ કરવાતી ચતુરાઈ લડાવીએ છીએ, પરતુ 
તે સસ્તા ઉપાય વારવાર જ્યારે પડી ભાંગીને ધૂળમાં મળે 
છે, ત્યારે પારકાને માથે દોષ ચડાવી આપણે તૃપ્તિ અનુભવીએ 
છીએ. એથા તૃપિ તો થાય છે પણુ કામ થતું તથી. 
પોતાને માથેની જવાબદારીને હલકી ગણી કાઢવી અને 
પારકાને માથેની જવાબદારીને ભારે ગણુવી, એ કાયનીતિ 
સારી નથી. આપણુ પ્રત્યેના અંગ્રેજ્નેના આચરણુને। જ્યારે 
ન્યાય તોળવા ખેસીએ ત્યારે બધી મુસ્કેલીઓને। અને મનુષ્ય- 
સ્વભાવની સ્વાભાવિક દુખળતાને વિચાર કરી આપણી 
આશાના આંકડે બને એટલે! નાના રાખવો નનેઈ એ. પરતુ 
આપણા પોતાના કતવ્યતે। વિચાર કરતી વખતે બરાબર એથી 
ઊલટું જ કરવું નનેઈ એ, પોતાની વખતે બહાનાં ન શોધી 
કાઢવાં, પોતાને ક્ષમા ન આપવી, કેઈ આવી મળતી 
સગવડને ખાતર આદશને હલકે! પાડવામાં આપણું આમ્થા 
ન રાખવી, એટલા જ માટે હું કહું છું કે, અંગ્રેજો ઉપર કોધે 
ભરાઈ, ક્ષણિક ઉત્તજનામૂલક પ્રરૃત્તિમાં મચ્યા રહૅવું એ 
સહેલું છે, પણુ એ સહેલો! માગ ત્રેયનેો માર્ગ નથી. જવાબ 
વાળવાની, સામેનાને આંતરવાની પ્રરત્તિ આપણુને યથાથ 
કતવ્યથી, સફળતાથી, બ્રણ કરે છે, માણુસ ન્યારે ક્રોધના 
માર્યો મુકદમો! કરવા તેયાર થાય છે, ત્યારે પોતાનું સત્યાનાશ 
કાઢતાં પણુ અચકાતો નથી. આપણે જે એ જ પ્રમાણે 
માનસિક તાપ ઉપર ગરમાગરમ ભાષણેની ફૂ'ક મારીને પોતાને 
કોધાયમાન કરી મૂકવાને। પ્રયત્ન કરીએ, તે! તેથી ધ્લસિદ્ધિને। 


સમુળતાનેપ સાથેદ સપ પપ 


ઉદ્દેશ દૂર #નય છે અને ક્રોધની પરિતૃપ્તિનું જ મહત્ત્વ વધી 
જાય છે. સાચી રીતે, ગભીર રીતે દેશના સ્થાયી હિત તરક્‌ 
લક્ષ રાખવું હોય તો આ ક્ષુદ્ર પ્રદત્તિના પ'જનમાંથી આપણે 
છૂટી જવું જેઈ એ. પોતાને ક્રેધાયમાન અને ઊકળેલા 
રાખવાથી બધી વાતોમાં પ્રમાણુખ0ાધ ચાલ્યો! ન્નય છે, નાની 
વાતોને મોટી કહી ખેસીએ છીએ, પ્રત્યેક તુચ્છ વસ્તુને વિષે 
અસ'ગત અમિતાચાર કરીને પોતાનું ગાંભીય ગુમાવીએ છીએ. 
એવી ચ'ચળતાથી તો દુબળતા જ વધે, એને શક્તિની પ્રેરણુ 
ન કહેવાય, એ અશક્તિનું જ પ્રદ્શન છે. 

આ બધી ક્ષુત્તાઓમાંથી પોતાના ઉદ્દાર કરીને, દેશ- 
પ્રીતિ ઉપર જ દેશનાં હિતકાયોની પ્રતિછા કરવી નનેઈ એ -- 
સ્વભાવની દુઃખળતા ઉપર, પારકા પ્રત્યેના કેપ ઉપર વા પારકા 
ઉપરના આંધળા આધાર ઉપર નહિ, આ આધાર અને ઠ્દેષ ન્નેકે 
દેખાય તો છે એક બીજથી વિપરીત, પણુ ખરી રીતે તો 
એ બ'ને એક જ ઝાડતી ખે જુદી જુદી ડાળો છે. એ બને 
આપણી શર્મભરી અશક્તિ અને જડતામાંથી ઉદ્ભવેલાં 
છે. પારકા પાસે માગ માગ કરવું એને જ આપણું આપણી 
મૂડી ગગી છે, એટલે જ હરેક માગણી વ્યથ જતાં આપણે 
ઠ્ેષથી ઉત્તજિત થઈ જઈએ છીએ. આમ ઉત્તજિત થવું 
એને જ આપણે સ્વદેશહિતેષિતા માનીએ છીએ. જે આપણી 
દુબળતા છે, તેને મોટું નામ દઈને આપણુ કવળ સાંત્વના 
મેળવીએ છીએ એમ નથી, ગવ પણુ અનુભવીએ છીએ. 

એ વાતને એક વાર વિચાર કરી જુઓ કે, માતાને ' 
સ્વસ'તાનની સેવામાંથી મુક્ત કરી તે કામ ખીન્ન કોઈને 
આપવામાં આવે, તા તે માતાને કેટલું અસલ્ય થઈ પડે છે. 


૫ સ્વદેશી સસપ્જ 


એનું કારણુ એ કે, સંતાન પ્રત્યેના અમૃત્રિમ સ્તેઠ એ જ 
તેની સંતાનસેવાને। પાથે। છે. દેશહિતેષિતાનું પણુ સાચુ લક્ષણુ 
દશહિતનાં કાર્યો આમ્રહપૂવ'ક પોતાના હાથમાં લેવાને પ્રયત્ન 
કરવો એ છે. દેશની સેવા પરદેશીએને હાથે કરાવી લેવાની 
ચતુરાઈ સાચી પ્રીતિનું લક્ષણુ નથી; એ સાચી બુદ્ધિનું લક્ષષમુ 
છે એમ પણુ હં સ્વીકારી શકતે। નથી, કારણુ કે, એવા 
પ્રયત્ન કદી પણુ સફળ થવાના નથી. 


૩ 


પાબના પ્રાન્તિક પરિષદ 
[ઈ. સ. ૧૬૦૮] 


' મહાસભાના કોઈ પણુ પક્ષની સાથે મારો સબધ ગ!ઢ 
નથી એટલા માટે જ, હાલમાં મહાસભામાં જે આંતર્વિપ્લવ 
થયો છે તે દૂરથી જ્નેવાનતા મને સુયોગ મળ્યો છે. જેએ। 
એમાં પડેલા હતા તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ એ બનાવને 
એટન્નો તો ઉત્કટ કરીને જાએ છે અને એમાંથી એવા મેટા 
નુકસાનતી આશ'કા રાખે છે કે, હજ પણુ તેમના મનને આ 
ક્ષોભ દૂર થઈ શકતો નથી. 

પરતુ જે વસ્તુ બનતી ગઈ છે તેનું દુ:ખ હમેશાં મનમાં 
પૂરી રાખવું એ બલિઇ પ્રકૃતિનું લક્ષણુ નથી. કવિએ કહ્યું 
છે,-- સાચા પ્રેમનો પ્રવાહ અવ્યાહત ચાલતે। નથી. સાચા 
જીવનને પ્રવાહ પણુ તેવે જ છે. અને સાચા કર્મના 
પ્રવાહની પણુ એ ૬૪ દરા છે. દેરાની નાડીમાં પ્રાષુને। વેગ 
ચ'ચલ થઈ ઊઠતાં જે કમમાં અવારનવાર આવી અડચણો 
આવી પડે તો! તેથી હતાશ ન થવું; એટલું જ યાદ રાખવું કે, 
જે જીવનશક્તિના અતિશય ચાંચલ્યે મહાસભાને એક વાર 
આધાત ક્યો છે, તે જીવનશક્તિ જ એ આધાતને અનાયાસે 
વટાવી જઈ મહાસભામાં નવીન સ્વાસ્થ્યનો સ'ચાર કરશે. મૃત 
પદાર્થ જ પોતાના કોઈ પણુ નુકસાનને ભૂલી શકતો નથી. 


ન સ્થદેક્ષી સસપજ 

સૂકુ' લાકડુ' જેવું ભાંગે છે તેવું ભાંગેલું જ રહે છે, પરતુ 
જીવતું ઝાડ નવાં ડાળપાંદડાંથી પોતાનું નુકસાન ભરપાઈ કરી 
લઈ હમેશાં વધતું જ રહે છે. 

એટલે ત'દુરસ્ત શરીર જેમ પોતાના ધાને ઝટ રૂઝવી દઈ 
શકે છે, તેમ આપણુ ઝટપટ મહાસભાના આધાતરૂપી ધાને 
“સાજે કરી દઈશું અને સાથે સાથે એ બનાવમાંથી લેવાની 
શિખામણુ પણુ નમ્રભાવે લઈ લષશેં. 

તે શિખામણુ એ છે કે, ન્યારે કોઈ પ્રભળ આધાતથી 
માણુસના મનમાંથી ઉદાસીનતા ઊડી જય છે અને તે ઉશ્કેરાઈ ને 
જાગી ઊઠે છે, ત્યારે તેની પાસે જે કામ કરાવવું હોય તેમાં 
ઊભા થતા મતભેદો અને વિરેધોને સહી લેવા ન્નેઇ એ. 
કારણુ, જ્યારે દેશનું મન નિષ્પ્રાયુ અને ઉદાસીન હેય છે, 
ત્યારની કાય પ્રણાલી જેવી હોય, તેવી પ્રણાલી વિપરીત 
સ્થિતિમાં હોઈ જ શકે નહિ. 

આ વખતે, જે કાંઈ અપ્રિય હોય તેનો બળપૂવક નાશ 
કરવાને! અને જે કાંઈ વિરૃદ્દ હેય તેના આધાત દારા પરાજય 
કરવાને! પ્રયત્ન કરવે।, એ કેઈ પણુ રીતે ચાલે એમ નથી. 
એટલું જ નહિ, પણુ આવે વખતે તે! હાર સ્વીકારીને પણુ 
વિજય મેળવવે। પડે; જીતવું જ છે એવું પણુ લઈ બેસીએ 
તા તે જત દ્વારા જે મેળવવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ 
તેના જ ચૂરેચૂરા કરી નાખીશું. 

અધીય વિવિધતા અને બધાય વિરોધને એક વિશાળ 
વ્યવસ્થામાં ગૂથી લ્લેવાં એ જ આપણે માટે સૌથી મોડું 
શિક્ષણુ છે. આપણુ' એ શિક્ષણુ જે અધૂરુ' રહે તો તો 
સ્વરાજ આપણે માટે અસ'ભવિત થઈ પડશે. સાચા સ્વરાજમાં 


પાખના પ્રાન્તિક પરિષદ પ૯ 


મતભેદને છૂંદી નાખવામાં નથી આવતે।. દરેક મત પોત- 
પોતાનું યોગ્ય રથાન લઈ લે છે, અને વિરોધને! વેગ જ 
પરસ્પરની શક્તિને પરિપૂણુ રીતે ન્નપ્રત રાખે છે. 


યુરોપનાં ૨1જકીય કાયોમાં હમેશાં અનેક વિરોધી પક્ષોને 
ભેગો મમાવેશ નેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક પક્ષ પ્રાધાન્ય 
મેળવવાને માટે જવ પર આવીને પ્રયત્ન કરે છે. “લેબર,' 
“ સોશિયાલિસ્ટ_' વગેરે અતેક પક્ષોને રાજસભામાં સ્થાન 
મળ્યું છે, જેએ ચાલુ સમાજવ્યવસ્થાને કેકઠેકાણુથી ઉલટાવી _ 
નાખવા માગે છે. 

આકલું બધું અનેકચ શાને નેરે એક થઈને રહું છે, 
અને આટ્લ્લો બધે વિરોધ સ'પના ચૂરેચૂરા કેમ કરી નાખતે 
નથી? એનું કારણુ બીજાં કશું જ નથી, પણુ એ બધી 
જાતિઓના ચરિત્રમાં એક વસ્તુ એવી સુદઢ થઈ ગયેલી છે 
૧%, બધાય પક્યો નિયમને માન આપીને ચાલી શકે છે. 
નિયમનું ઉલ્ર'ધન કરીને તેઓ ઇચ્છિત કળને તોડી જ્લેવા 
ચાહતા નથી, નિયમનું પાલન કરીને જ જય મેળવવા માટે 
ધૈય સેવવાનું તેએ ણુ છે. આ સયમ તેમનાં બળનું 
લક્ષણુ છે. એ જ કારણે આટલા વિચિત્ર અને વિરુ મતો 
અને માગૌના લેકેોને એકડા કરીને માત્ર દલીલ અને ચર્ચા 
જ નહિ, પણુ મોટાં મોટાં રાજ્ય અને સામ્રાજ્ય ચલાવવાનું 
કામ રાકય બન્યું છે. 


આપણી મહાસભાની પાછળ રાન્ય સામ્રાજ્યની કોઈ 
જવાબદારી જ નથી. કેવળ ભેગા થઈ ને દેશની ઇચ્છા પ્રકટ 
કરવાને મારે દેશના શિક્ષિતા એ સભા ચલાવે છે. એ રીતે 


3૦ સ્વદેશી સસાજ 


દેશની ઇચ્છા દિવિસે દિવસે સપણ સ્વરૂપ પ્રાતત કરી બળ 
મેળવશે. અને તે ઇચ્છાશક્તિ આખરે કાયમાં પરિણુત 
થઈ દેશના સાચા આત્મભાનને નગૃત કરે એ આપણું પષ્યેય 
છે. આખા દેશના શિક્ષિત વગને! ભેગો પ્રયત્ન જે મહા- 
સભામાં આપણી ઇચ્છાશ ક્તિને જમ્રત કરવાના કામમાં મચ્યે। 
છે, તેમાં એટલી ઉદારતા જે ન હોય કે, શિક્ષિતવર્ગના 
બધાય મતના અને શ્રેણીના લેકે! તેમાં સથાન પામી શકે, તો 
'તેથી આપણી શક્તિની ઊણુપ જ પ્રકટ થાય છે. 

આ એકયને શકય બનાવવા માટે મતબભેદનો નાશ કરવે। 
જોઈએ, એવું તો આપણુ ઇચ્છીએ તોપણુ થવાનું નથી, 
અને તેમ થાય તો તેમાં કલ્યાણુ પણુ નથી. વિશ્વસૃણ્ના 
વ્યાપારમાં આકર્ષણુ અને વિકર્ષ ણુ, કેન્દ્રાનુગામી અને કેન્દ્રા- 
પગામી શક્તિએ, પરસ્પર વિરોધ છે છતાં, એક જ નિયમને 
અધીન થઈને રહે છે, એટલે જ વિચિત્ર સૃણિ વિકાસ પામી 
શકે છે. રાજકીય સભાઓમાં પણુ નિયમબહ્દ રહીને પણુ 
દરેક મતને પ્રાધાન્ય મેળવવાને પ્રયત્ન કરવા ન દઈને તો 
એવી સભાનું સ્વાસ્થ્ય બગડે, શિક્ષણુ અધૂરુ' રહે અને ભાવિ 
પરિણામ સ'ઝુચિત થઈ જય. આમ મતભેદ એ જયારે કેવળ 
અવસ્ય'ભાવી જ નહિ પણુ હિતકર પણુ છે, ત્યારે એકય 
સાધવા જતાં નિયમોનું પાલન કડક રહેવું જોઈ એ. નહિ તો 
ન્તનેયા અને કન્યાપક્ષ ઉચ્છુંખલ રીતે ઝધડે કરે અને 
આખરે વિવાહ ધૂળમાં રેળાય, જેમ વરાળના જથાને 
લોઢાના બોઈલિરમાં પૂરી શકીએ તો જ સ'ચા ચાલી શકે, તેમ 
આપણુ મદભેદની આશકા જેમ જેમ પ્રબળ થાય તેમ તેમ 
આપણષણુા નિયમોનું ળોધ્લિર પષ્મુ વજ નેવું કઠેંછુ થાય, તે 


જવાબના પ્રપન્તિક પશિષદ ૧૧ 


જ કામ આગળ વધી શકે; નહિ તો અનથ ઊભે થતાં વાર્‌ 
નહિ લાગે. 

આપણે હજ સુધી મહાસભા અને પરિષદને માટે 
પ્રતિતિધિએ ચૂટવાના રીતસરના નિયમે। નક્કી કર્યા નથી. 
જ્યાં સુધી દેશના લેકે ઉદાસીન રહેવાથી રાજકીય કામોમાં 
આપણી વચ્ચે કશે। મતભેદ હતે નહિ, ત્યાં સુધી નિયમોની 
શિથિલતાથી કશું નુકસાન નહોતું. પરતુ જ્યારે દેશનું મન 
જમ્રત થયું છે, ત્યારે તો દેશના કાયમાં તે મનને મેળવવું 
નનેઈ એ, ત્યારે તો પ્રતિનિધિ ચૂ'ટતી વખતે સાચી રીતે 
દેશની સ'મતિ લ્લેવી જોઈ એ. આવું માત્ર ચૂ'ટણીને વિષે જ 
કરવું એમ નહિ, પણુ મહાસભા અને પરિષદેતી કાય- 
પ્રણાલીને પણુ વિધિ ચોક્કસ કરી નાખવાને સમય આવ્યે! છે. 

આ પ્રમાણું ન કરતાં, માત્ર વિવાદ મટાડવાને માટે 
દેશને દરેક પક્ષ પોતાની જુદી સાંપ્રદાયિક મહાસભા ઊભી 
કરશે તો મહાસભાને। કશે! અથ જ રહેશે નહિ. મહાસભા એ 
સમમ્ર દેશની અખડ સભા છે. જરા મુસ્કેલી ઊભી થતાં 
એ સમપ્રતાને જ પડી મૂકવા તેયાર થઈ જઈશું, તો કેવળ 
સભાઓની મંપ્યામાં *૬ૃહ્દિ કર્યા કરવાથી આપણુને એવે શે 
લાભ યવાને। છે ? 

આજ સુધી, આપણે કોઈ કામ કે ધ'ધાને માટે તો શું 
પણુ આપણે પોતાને માટે પણુ ભેગા થયા પછી સહેજ 
અનેકય થતાં જ જુદા જુદા પક્ષોમાં વહે'ચાઈ જતા આવ્યા 
છીએ. વિરોધ ઊભે। થતાં જ આપણે મૂળ વસ્તુને! નાશ 
કરવાને! કૈ ત્યાગ કરવાને! પ્રયત્ન કર્યો છે. વિવિધતાને એડય- 
સૂત્રે ગૂ'થી લઈ તેને વિવિધ અ'ગોવાળું કલેવર બનાવી દેવાની 


૧૨ સ્જદેશી સમાજ 


જવનશક્તિ આપણે બતાવી શકતા નથી. આપણી બધીય 
અવદશાનું કારણુ જ એ છે. મહાસભામાં પણુ જે એ રગ 
દાખલ થાય, તેમાં પણુ જે ઉપદ્વે માળે જરા વિરોધને 
આધાત થતાં એકયને મૂળ પાયો સુધ્ધાં ભાંગી પડે, તો 
આપણે કોઈ પણુ પક્ષના હોઈ એ તોયે ઊભા રહીશું જ શાને 
આધારે ? જે રાઈથી ભૂતતે ભગાડવું છે તે રાઈને જ જને 
ભૂત ભરાય તે! પછી ઉપાય શે! ? 

અમભ'ગને રદ કરવા માટે આપણે જેમ ૬૪વ પર્‌ 
આવીને પ્રયત્ન કર્યા, તેમ તેના કરતાં પણુ વધુ પ્રયત્નો આપણે 
માથે ઝઝૂમતા આ આત્મભ'ગને દૂર કરવા આપણે કરવા 
પડશે, પારકાની આગળ જે દુખળ હેય તે પોતાનાની આગળ 
પ્રચંડ બનીને પોતાને પ્રબળ ગણી સાંત્વના ન મેળવે. પારકે 
જે વિચ્છેદ કરે છે તેથી તો કેવળ અનિણ જ થાય છે, પણુ 
પોતે જે વિચ્છેદ કરીએ છીએ તેથી તે। પાપ લાગે છે અને 
એ પાપનું ઝેર અ'તરને ઊંડામાં ઊંડે સ્થાને ભય'કર પ્રાય શ્રિત્તની 
રાહ જેતું ભેમુ' થયા કરે છે. 

આપણે માટે એવો સમય આવી પહૉંચ્યો છે કે, હવે 
આપણે ભાનભૂક્ષેલા રહીએ એ કેઈ પણુ પ્રકારે પોષાય જ 
નહિ. કારણુ, અત્યારે આપણે મુક્તિની તપસ્યા કરીએ છીએ. 
શન્દ્રદોવો આપણી પરીક્ષા કરવા તપોભ'ગનું આ કાર્‌ણુ મોકલ્યું 
છે, તેનાથી હારી જઇશું તો આપણી બધી સાધના ધૂળ મળશે. 
માટે ભાઈએ, જે કોધ ભાઈ ભાઈ વચ્ચે વેર ઉત્પન્ન કરાવવા 
ચાહે છે તે કોધને દબાવવે। જ પડરે,--સ્વજનોએ કરેલા 
અધાય વિરોધને વારે વારે સહી ક્લેવો જ પડશે --એકખીન્નના 
અવિવેકને લીધે જે ઝઘડા ઊભે! થાય છેં, તે દૂર કરવે। જ 


પાખત પ્રાન્તિક્ર પરિષદ ૨૨ 


પડશે અને તેને ભૂલી જવામાં જરા પણુ વિલ'બ કયે ચાલશે 
નહિ. જ્યારે આપણા પોતાના ધરમાં જ લાય લાગી છે, 
ત્યારે ધરના પક્ષો સામસામે ઊભીને એ લાયનતે ગરમ વાક્યોના 
વાયુથી વિશ્રાવી મૂકે, તો તેના કરતાં વધુ મૂઢતાનું કાર્ય 
આપણે માટે ખીજાં કયું હોઈ શકે ? પાર્કાએ કરેલા ભાગલાથી 
દેશમાં જે ઉસસ્‍્કેરણી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનું પરિણામ જે ન્નતે 
કરેલા ભાગલામાં જ આવવાનું હાય, ભારતને શનિત્રહ જે 
આ વખતે લોડ કઝનનું સ્વરૂપ છોડીને આપણું રૂપ લ્લે, તો 
તા બહારના દુઃખથી આકળા બનીને ઘરમાં પણુ આશરે લેવા 
નેવું રહેશે નહિ. 

આ ખાજનજૂ એક મહાન વિચ્છેદનું ખડ્ગ દેરાને માથે 
લટકી રહ્યુ' છે. સૈકાએ થયાં આપણે હિ'દુમુસલમાન મેક જ 
દેશમાતાને ખોળે ખેસી એક જ સ્નેહના ઉપભોગ કરતા આવ્યા 
છીએ, તોપણુ આજેયે આપણુ એકચમાં વિધ્રો આવે છે. 

આ દુખળતાનું કારણુ ન્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધ] આપણુ 
દેશની કોઈ પણુ મહેચ્છા સ'પૂણું રીતે પૂણુ કરવી શકય નહિ 
થાય, આ બધાય રાજ૪કીય કતગ્યપાલનમાં પગભ્લે પગલે 
મુસ્કેલીએ આવતી જશે. 

ખહારથી જે આ હિ'દુમુસલમાનના ભેદને વિરેધનું રૂપ 
આપવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો' તેથી આપણું ડરવાનું 
નથી. આપણી પોતાની અ'દર જે ભેદખુદ્ધિનું પાપ રહેલું છે 
તેને નાખૂદ કરી શકીશું, તો આપણે પારકાએ ઊભી કરેલી 
ઉસ્કેરણીને જરૂર તરી જઇશું. એ ઉશ્કેરણી તો વખત #૪તાં 
પોતાની મેળે જ શમી જવાની છે. કારણુ, એ અગ્નિમાં 
હમેશાં ઈધણુ પૂરવાતી શક્તિ સરકારમાં નથી. એ અગ્નિને 


9૪ સ્વદેશી સસપ્જ 


લાડ લડાવવા જતાં થોડા જ સમયમાં એ એટલી હદે પહોંચી 
જરે કે જ્યારે ખ'બાને માટે સરકારને જ ખૂમ પાડવી પડશે. 
ત્રનના ધરમાં આગ લાગે એટ્લ્લે તે ફેલાતી ફેલાતી કેઈ દિવસે 
પણુ ગમે તે દિશાએથી રાજમહેલની લગાલગ જઈ પહોંચવાની 
જ. બેને એ વાત સાચી હોય કે હિ'દુએને અયેગ્ય રીતે લાડ 
લડાવવાને। પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, ક'ઈ નહિ તાયે ચેનચાળા 
ઉપરથી મુસલમાનોના મનમાં એવી ધારણુ। દઢ થતી હોય, તો 
એ શનિ, એ કલિ, એ ભેદનીતિ રાજને પણુ છેડનાર નથી. 
કરારણુ, લાડ લડાવીને આશાને બહેકાવી મૂકવાથી તે પૂરી કરવી 
મુસ્કેલ પડે છે. જે ભૂખ સ્વાભાવિક હેય છે તે ગમે ત્યારે 
મટાડી શકાય છે. યે।ગ્યતાની સ્વાભાવિક માગણીને સીમા હેય 
છે, પણુ લાડની માગણીનો અંત હોતો નથી. એ તો કાષા 
ઘડામાં પાણી ભરવા જેવું છે. અસંતાષને ભુખાળવે। કરી મૂકવાતે 
ઉપાય તે લાડ છે, એ બધી કરવતતીતિ છે,--એ માત્ર 
પ્રન્નને જ નથી વહેરતી પણુ પાછી આવતી વખતે રજાને 
પષ્ુ વહેરે છે. 

એમાં જે કાંઈ સારું હોય તેના પણુ આપણે વિચાર 
કરી નેવેો જેઈએ. આપણું શરૂઆતથી જ અંગ્રેજ્નેની 
નિશાળના પાઠે। પ્યાનપૂવક ગે।!ખ્યા છે, એટલે સરકારી નોકરી 
અને માનઅકરામને ભાગ આપણા મુસલમાન ભાઈ એ। કરતાં 
આપણુને વધુ મળ્યો છે એમાં શકા નથી. એ રીતે આપણી 
વચ્ચે એક પ્રકારનો ભેદ ઊભે। યયે। છે. એટલું ગમે તે 
ઉપાયે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આપણાં મન મળવાનાં નથી, 
આપણી વચ્ચે અસૂયાનું એક પ્રકારનું અંતર રજ્રા જ કરશે. 
સુસલમાનેનને જો યથેચ્છ પ્રમાણુમાં ઓષ્ધા અને માન મળતાં 


પાખના પ્રપ્ન્તિક પશિષદ ઉપ 


રહે, તો સ્થિતિની અસમાનતાને લીધે “નતિ જાતિ વગ્ચે જે 
ઊંચાં મત થાય છે, તે દૂર થશે અને આપણી વચ્ચે સમાનતા 
સ્થાપન થરે. જે રાજપ્રસાદ આજ સુધી આપણે ભોગવતા 
આવ્યા છીએ, તે આજે મોટા પ્રમાણુમાં મુસલમાનોને ભાગે 
જએ, એવી આપણે સપૂણું પ્રસન્ન મને પ્રાથના કરવી 
જેઈએ. પરંતુ એ પ્રસાદની છેલ્લા હદે પહોંચીને ન્યારે તેએ 
જેશે કે, બહારના ક્ષુદ્ર દાનથી અંતરનું ઊ'ડુ' દેન્ય કેમે કર્યુ 
પુરાતું નથી, ન્યોરે તેએ સમજશે કૈ શક્તિલાભ એ જ સાચો 
લાભ છે અને એકષયષ વિના તે લાભ શકય નથી, જ્યારે તેએ 
જાણુશે કે જે દેશમાં આપણું જન્મ્યા છીએ તે દેશનું એફકય 
તોડવાથી ધર્મહાનિ થાય છે, અને- ધર્મ હાનિ થાય તે। કદી પણુ 
સ્વાર્થ સચવાતો નથી, ત્યારે જ આપણે બને ભાઈ એ એક 
સમાન પુરુષાથ'ના મિલનક્ષેત્રમાં ઊતરી હાથ મિલાવી ઊભા 
રહીશું, 

ગમે તેમ હો, હિદુ અને મુસલમાન એ ભારતવષનાં ખે 
પ્રધાન અંગો છે. એમને એક જ રાષ્ટ્રસ'મેલનમાં ભેગાં કરવાને 
માટે જે ત્યાગ, જે સહિષ્ણુતા, જે સાવચેતી અને આત્મદમનની 
જરૂર છે, તેના આપણુ આશ્રય લેવો જ પડશે. આ મહાન 
કમત્રદણુ જ ન્યારે આપણે માટે પૂરતું છે ત્મારે શું કરવી છે 
સુણુદ્ધિને, કયાં નાખવે। છે ધર્મને ! પ્રાણુધર્મતા નિયમ પ્રમાણે 
દેશમાં જે નવાં નવાં મ'ડળે ન્નગશે, તે બધાં વિરેધતનું 
રુદ્રપ લઈ દેશના ડુકડેટુકડડા ન કરી નાખે તો સારૂં; 
તેએ એંક જ જક્ષની નવી નવી તેજસ્વી શાખાઓની પેઠે 
જન્મ પામી દેશના રાજજીય માનસને ક્લપ્રદ થવા દે તો 
સારે. 

શષ 


ફહ સ્વદેશી સમપ્જ 


જ્યારે જૂના પક્ષમાંથી દેશમાં એક નવા પહ્ષનોા ઉદય 
થાય છે, ત્યારે શરૂઆતમાં તે તે બિનજરૂરી છે એવો ભ્રમ 
પેદા થાય છે. કાર્યકારણુપર'પરામાં તેને પણુ અનિવાય સ્થાન 
છે, એ વસ્તુ આપણુ અપરિચયને લીધે ઉત્પન્ન થતી ચોડના 
આવેશમાં એકાએક સમજી શકતા નથી. એ કારણુથી, પોતાનું 
વ્યક્તિત્વ સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નને લીધે, નવીન પક્ષતી પ્રથમ 
અવસ્થામાં સ્વાભાવિકતાની શાંતિ હે।તી નથી. તે અવસ્થામાં 
તો મિત્ર હેય તે પણુ શત્રુ લાગે છે. 

પર'તુ એટલી વાત ચોક્કસ કે, દેશમાં નવે પક્ષ, બીજને 
શ્રાડીને અંકુર ફૂટે તેમ, સુસ્કેલીઓને ભેદીને કુદરતના નિયમ 
અનુસાર જ દેખા દે છે. જૂનાની સાથે અને આસપાસની 
પરિસ્થિતિની સાથે તેને આંતરિક સંબ'ધ હેય છે. 

આ આપણા નવા પક્ષના માણુસે પણુ આપણા 
પોતાના જ માણુસે। છે. એમની સાથે કેઈ વાર લડીશુંયે 
ખરા અને વળી ખીજ જ ક્ષણે સુખદુઃખમાં, કામકાજમાં 
એમને જ પક્ષમાં લઈ, ખભેખભે। અડાડી, કાય'્ષેત્રમાં ઊભ્ાથે 
રહીશું. પરતુ ભાઈઓ, દેશમાં છેલ્શે પાટલે જઈ ખેસનાર 
એક ગરમ પક્ષ ઊભે। થયાની જે વાતો સ'ભળાય છે તે પક્ષ 
ક્યાં છે? હું પૃછું છું કે, એ પક્ષમાં આગેવાન કેણુ ? ચરમ 
માગીઓને ધર્મ જ એ છે કે, એક પક્ષ છેલ્ક્ને પાટલે બેસે 
એટલે ખીન્ને પક્ષ પ્રતિક્રિયાના ન્યાયે જ છેલ્જ્ને પાટલે બેસી 
જાય. બગભ'ગથી આખા ખંગળે જે વેદના અનુભવી છે 
અને જે દારૃણુ દુઃખે દારા તેને પ્રકટ કરી છે, એવું હિંદમાં 
કદીયે નહિ થયું હેય. પરતુ પ્રજતી એ સાચી વેદના તર્‌ 
રાજપુરુષ! માત્ર ઉદાસીન રભ્રા એટલું જ નહિ, પણુ તેમણે 


પાખના પ્રપન્તિક પશિષદ ઉ 


કોધે ભરાઈને હથિયાર ઉગામ્યું અને હિદી રાજત'ત્રના 
આજના ભાગ્યવિધાતાએએ સાત સમુદ્ર પારથી નિણુંય નહેર 
કરી દીધો કે, જે થઈ ગયું છે તે છેવટનું જ છે, તેમાં હવે 
ફેરદાર થઈ ન શકે. આ શું રાન્યને। ચરમ માગ નથી? 
એને શું પ્રત્યાધાત ન થાય ? અને એ પ્રલાધાત શું બિલકુલ 
નિષ્પ્રાણુ હેઈ શકે ? 

આ સ્વાભાવિક પ્રત્યાધાતને શાંત કરવાને માટે સરકાર 
તો કોઈ સામનીતિ અખત્યાર કરવાનું છેડી છેલ્લે પાટલે 
જવા લાગી, ૬'ડા ઉપર દ ડે ચલાવવા લાગી. 

જ્યારે સરકાર તરધ્થી ગુરખા, પ્યુનિટિવ પોલીસ અને 
પોલીસનું રાજ ચાજ્લે છે, દેશપારી, જેલ અને દ ડાશાહીને। દોર 
વતે છે, દમનનીતિ, ગુ'ડાશાહી અને કાયદાને કેરે મૂકવાતી 
રીતિ અજમાવાય છે, ત્યારે પ્ર્ન તરફથી પણુ સ્વાભાવિક 
રીતે જ ઉશ્કેરણી વધતી જાય છે. 

ચરમ નીતિ એટશ્ને જ આશા હારી ખેઠેલાની નીતિ, 
એટલે એની ગતિ કયારે કેને કયાં લઈ જશે તે આગળથી 
કાઈ ચોકસ કહી ન શકે. એના વેગને સ'પૃણું નિયમમાં 
રાખી ચાલવું એ, એ માગે જનારની શક્તિની બિલકુલ બહારની 
વાત છે. એ તીતિને વેગ આપવેો સહેદ્ને છે, રોકવી 
કર્ઠણુ છે. 

એ કારણં જ સરકારે ન્યારે ચરમ નીતિને વેગ 
આપ્યો, ત્યારે તે આટલે દૂર સુધી પહે|ચી જશે, એવું 
તેમણે ધાયું" નહોતું, આજે હિદુસ્તાનમાં પોલીસના સામાન્ય 
પહેરાવાળાથી માંડીને ન્યાયદડધારી ન્યાયાધીશ પયત 
બધામાં જ ડેંકાણું ઠેકાણે જે અસ'યમ ॥ાટી નીકળ્યો છે, તે 


૮ સ્વદેશી સસપ્જ 


હિંદી સરકારે ણી જઈને પેદા કયો છે એવું છે જ નહિ. 
પણુ સરકાર ક'ઈ અલોકિક વસ્તુ નથી, ર1જકાય જેએ! વડે 
ચાલે છે તેએ પણુ હાડમાંસના જ માણુસે। છે, અને 
તેમના સ્વભાવમાં સત્તાનો મદ પણુ થોડેવત્ત અંશે દાખલ 
થયેલો છે. જે વખતે પ્રવીણુ સારેથિતી મજખૂત લગામ 
એમને સખત રીતે ખે'ચી રાખે છે, ત્યારે પણુ જેકે 
એમની ઊચી ડોક બહુ વાંકી વળો નય છે છતાં 
રાજવાહનને તે અજુગતું નથી લાગતું; પરતુ ચરમ નીતિ 
"જે ઘડીએ લગામ છોડી દે છે, તે જ ધડીએ એ વિરાટ 
રાજત'ત્રમાંના અંગરૂપ અમલદારેની માનવષપ્રરુતિ જેતન્નેતામાં 
વિચિત્ર રીતે અદમ્ય ખતી ળય છે. ત્યારે કયા પહેરા- 
વાળાની લાડી કયા સજ્જનને માથે પડશે અને કયા 
ન્યાયાધીશને હાથે કયે! કાયદે કેવું ભયકર વક સ્વરૂપ 
ધારણુ કરશે તે કઈ કલ્પી શકાય એવું રહેતું' નથી. તે 
વખતે પ્રજ્નના જે વર્ગ ઉપર વધુ મહેરબાની હેય છે, તેને 
પણુ ખબર પડતી નથી કૈ એ મહેરખાની કયાં સુધી ટકવાની છે. 
' ચારેકોર રાજનીતિની આવી અદ્‌ભુત દુખળતા ઉધાડી પડતી 
રહે છે, ત્યારે સરકાર પોતે જ પોતાના વર્તનથી જરા જર્‌ા 
લાજતી થાય છે; ત્યારે લક્નનિવારણુ કમિશનના રિપોટ નાં 
થીગડાં વડે રાજકારભારમાં પડેલા ચિરાડા તે ઢાંકવા ચાહે છે. 
જેએ। જુલમના ભોગ થઈ પડયા હોય છે, તેખાનું તમે તે 
નૂઠા છે, એમ કહીને તે અપમાન કરે છે, અને જેઓએ 
ઉચ્છુંખલ હે।ય છે તેમને જુલમનો ભેગ થઈ પડેલા ગણી 
માધ્‌ કરે છે. પણુ એમ તે કાંઈ લાજ ઢ'કાય ? અને તેમ 
૭તાં આ બધા ઉદ૬ામ ઉત્પાતોને રોકવા એ પષુ ભૂલ કખૂલવા 


પાબનપ મપ્ાાન્લિક પશિષદ ૧૯ 


જેવું લાગે છે અને દુબળતાનું પ્રબભળ રીતે સમરયન કરવું 
એ જ શક્તિનું લક્ષણુ છે એવે અધિકારીઓને બ્રમ થાય છે. 

ખીજ તરફ, આપણામાં પણુ ચરમ તીતિને હગેથ્યાં 
બરાબર રેકી રાખવી એ કઠણુ છે. આપણામાં પણુ પોતાના 
પક્ષતી દુદમનીયતા નાયકને પણુ ચળાવ્યા કરે છે. આવી 
સ્થિતિમાં કોના આચરણુને માટે કોને જવાબદાર ગણુવા 
અને કયે! મત કેટલે અ'શે સાચો છે, એને ચોક્કસ નિષ્યુંય 
કરી શકે એવે કાણુ છે ? 

અહી' એક વાત યાદ રાખવાની છે. “ એકસ્ટ્ટીમિસ્ટ ' 
અને “મોડરેટ' એવાં નામ પાડીને આપણી વચ્ચે જ જે 
ભેદ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, તે આપણું પોતે ઊભા કર્યા 
નથી. તે અ'ગ્રેજોની ભેદતીતિએ ઊભા કરેલા છે. એટલે એ 
ભેદોની વ્યાપ્તિ કથારે કયાં સુધી વિસ્તાર પામશે તે આપણે 
કહી શકતા નથી. પક્ષના બધારણુ પ્રમાણું નહિ, પણુ સમય 
અને અધિકારીઓની મરજ પ્રમાણે એ વ્યાપ્તિ બદલાતી 
રહેશે. 

તેમની પ્રત્યેના આપણુ! મનેોભાવને ષ્યાનમાં લઈ 
અગ્રેજ જેને “ એડસ્ટ્રીમિસ્ટ ' તરીકે એળખાવવાનેો પ્રયત્ન 
કરે છે તે એક પક્ષ છે કે પક્ષ કરતાં વિશેષ --દેશનું એક 
લક્ષણુ --છે? કોઈ એક પક્ષને દબાવી મારવાથી એ લક્ષષ્યુ 
બીજે કોઈ રૂપે દેખા દેશે, અથવા એ પ્રજાની અ'તરગુહામાં 
ઊતરી પડશે. 

જ્યારે કોઈ પણુ સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્ત થતી વસ્તુ 
આપણુને પસ'દ પડતી નથી, ત્યારે આપણે એવું કહેવાને 
પ્રયતન કરીએ છીએ કૈ, એ તો કેવળ એક સાંપ્રદાથિક 


૦ સ્વદેશી સમાજ 


કાવતરું છે. અઢારમા સૈકામાં યુરોપમાં એવી એક બૂમ ઊડી 
હતી કે, ધમ એ કેવળ સ્વાથપરાયણુ ધમગુરુએની ઉપન્વી 
કાઢેલી વસ્તુ છે, અને પાદરીએઓને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખીશું 
એટલે ધર્મતી બલા પણુ એની મેળે દૂર થરો. જેએ। હિન્દુધર્મ 
પ્રતયે અસહિષ્યુ છે તેઓમાંના ધણા એમ ડહે છે કે, એ તો 
થાહાણાએ ભેગા મળીને પોતાનું પેટ ભરવાના પ્રપંચ તરીકે 
ઊભુ' કરેલું ભૂત છે; એટલે જે બાહ્મણુાને કેઈ પણુ ઉપાયે 
હિ'દુસ્તાનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે તો હિ'દુધર્મના ઉપદ્રવની 
પણુ ચિ'તા રહે નહિ. આપણી સરકાર પષણુ એ જ રીતે 
એવું માને છે કે, દુષ્ટાતી અમુક ટોળી એકસ્ટ્રીમિઝમ નામને 
એક ઉત્પાતિયો પદાથ, પોતાની પ્રથોગશાળામાં કૃત્રિમ 
ઉપાયોથી તેયાર કરે છે. એટલે એ ટોળકીના થોડા આગે- 
વાનોને પકડીને પોલીસ જે મેજિસ્ટ્રેટના હાથમાં સોંપી દે તો 
ઉત્પાત શાંત થઈ જય. 

પરતુ સાચી વાત તે। ભીતરની છે. તે આંખે નેવાની 
વસ્તુ નથી પષુ તેને તો તળિયેથી શોધી લેવાની હેય છે. 

જે સત્ય અવ્યક્ત હેય તે એકાએક પહેલવહેલું વ્યકત 
થાય ત્યારે એકદમ મૃદુ, મદ, મધુર રીતે થતું નથી. તેતો 
એક ઝઝાવાતની માકક આવી પહોંચે છે, કારણુ કે 
અસામ'જસ્યની અથડામણુમાંથી જ તેને। જન્મ થાય છે. 

આપણુ દેશમાં કેટલે।કક વખત થયાં, ઇતિહાસના શિક્ષષણુને 
લીધે, પ્રવાસ અને વિચારવિનિમયના પ્રસ'ગોાને લીધે, એકછત્ર 
રાજ્યના અમલની અસરને લીધે, સાહિત્યના ઉત્ક્ષને લીધે, 
અને મહાસભાના પ્રયત્નને લીધે આપણે માંહોમાંહે એટલું 
સમજતા હતા કે, આપણુ। દેશ એક છે, આપણું એક જ જતિ 


જાઅના પ્રાન્તિક પરિષદ ૭% 


છીએ, સુખદુ:ખમાં આપણી એક જ દશા છે, અને પરસ્પરને 
પરમ આત્મીય ન ગણીએ તો આપણું કદી પષ્યુ હિત થવાનું ' 
નથી. 


આપણે આ સમજતા હતા ખરા, પણુ એ અખડ એકયની 
મૂ્તિ પ્રત્યક્ષ સત્યની માધ્્‌ક નેઈ નહેતા શકતા --એ વાત 
પવળ આપણા વિચારમાં જ હતી. એટલે આખા દેશને એક 
સમજવાથી માણુસ દેશને ખાતર જેટલે! ત્યાગ કરી શકે, જેટલું 
સહન કરી શકે, જેટલું કરી શકે તેમાંનું ક'ઈ જ આપણે કરી 
શક્યા નથી. 


આમ ને આમ જ હજ પણુ લાંબો સમય ચાલ્યા કરત. 
એવામાં લેડ કર્ઝને પડદાને ઉપરથી એવે જબરો આંચકા 
માયો કે જે કઈ નેપથ્યમાં હતું તે ખુલ્લું થઈ ગયું. 


બ'ગાળના ખે ભાગ કરવાને! હુકમ જેવે। થયે। કે તરત 
જ પૂવથી તે પશ્ચિમ સુધી એક જ પ્વનિ ગાજી ઊઠંયો,-- 
અમે બંગાળી છીએ, અમે એક છીએ ! બ'ગાળીઓ એક- 
ખીજના આત્મીય છે અને બંગાળનાં સર્વ અ'ગોમાં એક જ 
ભ્રેહી વહી રહયું છે, એ આપણે પહેલાં આટલી સપણ રીતે સમજી 
શકયા નહેતા. 


આપણી આ આત્મીયતાના સજીવ શરીરને જ્યારે આ 
ભાગલાની વેદના અસલ થઈ પડી, ત્યારે આપણું એમ ધાયું' 
હતું કે, ખધા ભેગા મળીને રાજને બારણે %્રિયાદ કરીશું એટલે 
દયા મળી જરો. ડેવળ ધ્રિયાદ દ્દારા દયા મેળવવા સિવાય 
ખી કેઈ ઉપાય આપષુ। હાથમાં છે એ પણુ આપણે જષુતા 
નહેતા. 


૭૨  'સ્વદેક્ષી સસપજ 


પરતુ લાચારના ભરેસારૂપ આ પારકાની મહેરબાની 
જ્યારે ભ્રેશ પણુ મળી નહિ, ત્યારે જે માણુસ પોતાને પાંગળે। 
માનીને લાંબા વખતથી નિષ્ક્રિય થઈ ગયે! હતો, તેને ધરમાં 
આગ લાગતાં જ માલૂમ પડયુ' કે, પોતામાં પણુ ચાલવાતી 
શક્તિ છે. આપણુ પણુ એક દિવસ અ'તઃકરણુની અત્યત 
વેદનાને લીધે જણી શકયા કે, આપણામાં પણુ એ વાત નેર- 
પૂવક કહેવાનું ખળ છે કૈ, અમે વિલાયતી માલ ખરીદીશું નહિ. 

આપણી આ શોધ ખીશ્ન બધાં સત્યોની શોધની માશ્ક 
પહેલાં તો એક સ'કુચિત નિમિત્તને અવલ'બીને જ આપણી સામે. 
હાજર થઈ હતી. આખરે નેતન્નેતાંમાં આપણું સમજ શકયા 
ક નિમિત્ત કરતાં એ અનેક ગણી મેો।ટી છે, એ તો શક્તિ છે ! 
એ તો સપત્તિ છે! એ ખીજતે ર'નડનાર નથી, પોતાને 
સખળ કરનાર છે. એનું બીજું કાંઈ પ્રયોજન હેય કે ન 
હોય, એને ણહેદયમાં સત્ય તરીકે અનુભવવું એ જ સૌથી વધારે 
જરૂરનું છે. ર 

શક્તિના આ અચાનક થયેલા અનુભવથી આપણુને જે 
એક ભારે આત્મવિશ્વાસનો આન'દ મળ્યો છે, તે આનદ જને 
ન હોત, તે। વિદેશીના બહિષ્કારમાં આપણું આટઆટલાં કષ્ટો 
અવિચળપણે કદી સહી શકત નહિ. કેવળ ક્રોધમાં એટલી 
સહિષ્યુતા ન હેય, વિશેષે કરીને પ્રબળની વિરુદ્ધ દુર્બળને 
કોધ કદી પણુ આટલા ન્નેરથી ટકી ન શકે. 

આ રીતે સત્યનું દશન થતાં, આનંદ કેટલા જેરથી અસર 
કરે છે તે સ્પજ જેઈ ને હું તો નવાઈ પામ્યો છું. કેટલાય 
દિવસે। થયાં સ્તાની માણુસે। ઉપદેશ દેતા આવ્યા છે કે, નનત- 
મજૃરી કરવાની ઘુણા રાખી, નોકરી કરવી એ જ જીવનને 


પાબનદ પ્રપન્તિક પરિષદ છછ 


સાર છે એમ માનશે! તો કદી માણુસ બનવાના નથી. જેણે 
જેણું આ સાંભળ્યું તેણે તેણુ કહ્યું કે હા, વાત સાચી છે ખરી ! 
અને તરત જ નોકરીની અરજ ચીતરવા ખેસી ગયો. ખાવા 
નોકરીભૂખ્યા બ'ગાળ દેશમાં પણુ એવે! દિવસ ઊગ્યો જ્યારે 
કોઈના કલ્રા વિતા જ પૈસાદારને છે।કરો પોતાને હાથે સાળ 
ચલાવવા વણુકરને। શિષ્ય બન્યો. સારા ધરના છેકરા પોતાને 
માથે કાપડની ગાંસડી ઉપાડી બારણુ બારણે ડ્રેરી કરવા લાગ્યા, 
અને બ્રાહ્મણુના છે।કરા પૈયતાના હાથમાં હળ પકડવામાં મૌરવ 
માની સ્પધી કરવા લાગ્યા. આપણા દેશમાં આવું પણુ સંભવી 
શકે એવું આપણુ સ્વપ્ને પણુ માન્યું નહોતું. તકથી તક 
મટતો નથી, ઉપદેશ વડે સ'સ્કાર ધોવાતો નથી; સત્ય જ્યારે 
ધરના એક ખૂણામાં નાની સરખી ન્યોતની માફક દેખા દે છે 
એટલે ધરતો! બધો અંધકાર આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે. 
મ્ઈ મ મદ 

વ્યક્તિનું કહે કે જતિનું કહે, પણુ મુક્તિ એ જ સહુનું 
અંતિમ ધ્યેય છે, 'પણુ શાસ્ટમાં કહ્યું છે કે, મુક્તિ મેળવવામાં 
આવતું વિદ્મ પોતામાં જ છુપાઈ રહેલું છે. તેનો જ્યાં સુધી 
કેમ દ્રારા નાશ ન કરીએ ત્યાં સુધી કદી મુક્તિ મળવાની 
નથી. આપણી રાષ્ટ્રીય મુક્તિનાં પણુ પ્રધાન વિપ્રો આપણી 
અંદર જ જુદે જુદે રૂપે રહેલાં છે, કમ દ્વારા જે તે બધાંને 
નાશ ન કરવામાં આવે તો તક દારા ક'ઈ થવાને! નથી. અને 
વિવાદથી તો તે વષ્યે જ જશે. એટલે મુક્તિ કેટલા પ્રકારતી 
છે, -- સાયુજ્ય મુક્તિ (સ'સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ) સારી કે સ્વાત”ત્ર્ય 
મુક્તિ જ (પૂણુ સ્વરાજ્ય ) સારી --એતી ચર્ચા શાંતિપૂર્વક 
અનાયાસે ચાલી શકે; પણુ સાયુજ્ય કહો કે સ્વાત2ય કહે, 


૪ સ્વદેશી સસ 


પણુ મૂળ વાત તો એક જ છે અતે તે કર્મ, ત્યાં તો બન્ને 
પક્ષે એક જ માર્ગે થઈને જવું પડશે. જે બધાં સ્વભાવગત 
કારણુ।ને લીધે આપણે દરિદ્ર અને દુબળ છીએ, આપણે વિભક્ત; 
વિરુદ્દ અને પરત'ત્ર છીએ, તે કારણુ। દૂર કરવામાં નને સાચે- 
સાચ જ આપણે મન દઈએ તો આપણા બધાય મતના 
લોકોને ભેગા થવું જ પડશે. 

એ કમજ્ષેત્રમાં જ જો આપણુ બધાનું એકત્ર થવું 
બિલકુલ જરૂરી હોય, તો તે ભેગા થવા માટે એક વિશિષ 
ગુણુની જરૂર છે. તેનું નામ નમ્રતા. આપણે જે ખરા બળવાન 
મનના માણુસોનની માકક વાતમાં અને વ્યવહારમાં, વિચારમાં 
અને વાણીમાં પ્રમાણુ નનળવીને ન ચાલી શકીએ, તો એ મિલન 
પણુ આપણે માટે વિરેધનું કારણુ થઈ પડશે, અને કમના 
પ્રયત્નથી લાભ ન થતાં વારવાર નુકસાન જ થયા કરશે. 

એટલે આ દેશના જે ધનને લીધે પૃથ્વીમાં તેએ એશ્વયને 
શિખરે પહોંચ્યા છે, તે ધનના માગમાં આપણે જરા પણુ વિધ્ર 
નાખીએ તોપણુ તેએ આપણુને સહેલાઈથી છે!ડે એમ નથી. 
આવી પરિસ્થિતિમાં આપણી સામે જે યુદ્ધ ઊભુ' છે તે કાંઈ 
રમત નથી, તેમાં આરામ કે વિરામને અવકાશ નથી, તેમાં 
આપણી બધીય શક્તિ અને સહિષ્ણુતાની જરૂર પડવાની છે. 
આમ છતાં પણુ જેએએ નકામી ઉદ્દતાઈ અને ગરમ વાકયો 
દ્દારા આપણુ કામની મુસ્કેલીને ક્રેવળ વધારી જ છે તેઓ 
શું દેશના ગુનેગાર નથી ? કામ ગમે તેવું મુશ્કેલ હશે તાપણું 
કદી હારી જઈશું નહિ, દેશનાં કલા અને વેપારને સ્વત-ત્ર 
કરી પોતાની શક્તિના અનુભવ લઇશું, દેશના શિક્ષષ્યુને સ્વત'ત્ર 
બનાવીશું, સમાજને દેશનાં કામ કરવાને પ્રયત્નશીલ અને 


જાબના પગ્રપન્તિકે પશિષદ ૩૩ 


બળવાન બનાવીશું. આ કરવા જતાં માંહેમાંહેનાં અને પારકા 
તરધનાં દુઃખને અને મુશ્કેલીઓને! પાર રહેશે નહિ; તે માટે 
અપરાજિત ચિત્તે તેયાર રહીશું પણુ વિરોધને વિલાસની વસ્તુ 
નહિ બનાવીએ. દેશનું કામ તે નશાખોર દ્દારા નહિ પણુ 
સ'ષમી અને યોગી ૬ર જ થાય. 

એમ નહિ માનશે! કે, ભય કે સંકોચને લીધે હું આ 
ખોલું છું. હું દુઃખને નણું છું, હું દુઃખને માનું છુ, દુઃખ 
દેવને જ પ્રકાશ છે; એ જ કારણું એને વિષે કેઈ પણુ 
પ્રકારની અવનાજૃત્તિ રાખવી ન શોભે. દુઃખ દુબળને જ 
તુમાખી કે ગાભરે બનાવી મૂકે છે. પ્રચડતાને જ જો આપણે 
પ્રભળતા માનીએ, કલહને જ જે આપણે પૌરુષ ગણીએ અને 
પોતાની જતને જ સદાસવદા અને સવત્ર આગળ કરવી એને 
જ ભને એક પ્રકારનો આત્માનુભવ ઠરાવીએ, તે! દુઃખમાંથી 
આપણે કોઈ પણુ મે(ટો ખાધ મેળવવાની આશા રાખી ન 
શકીએ. 

દેશમાં આપણે જે વિશાળ કમક્ષેત્ર ઊજ્ું કરવાનું છે તેની 
શરૂઆત શા રીતે કરીશું ? ઊંચા શિખરને આકાશે પહોંચાડવું 
હેય તે! તેનો પાયે! પહેળે। કરવો નનેઈએ. આપણી કાય - 
શક્તિના શિખરને ને ભારતવષના કેન્દ્રસ્થાને ગગનચુ'બી 
બનાવવું હેય તો દરેક જિલ્લામાંથી તેને। પાયો ચયુવાની શરૂઆત 
કરવી નનેઈ શે. પ્રાંતિક પરિષદતી એમાં જ સાથકતા છે. 

પ્રત્યેક જિલ્લામાં એક એક જિલ્લાપ્રતિનિધિસભા 
સ્થાપવામાં આવે. એ સભા બને ત્યાં સુધી ગામડે ગામડે 
પોતાની શાખા વિસ્તારીને આખા જિલ્લાને છાઈ દે. પહેલાં 
તો આખા પ્રદેશના બધા ભાગોની બધા પ્રકારની માહિતી 


ફ્$ સ્વદેશી સસાજ 


પૂરેપૂરી રીતે ભેગી કરે; કારણુ, કર્મની ભૂમિકા સાન જ છે. 
જ્યાં કામ કરવું હેય લાંતી બધી પરિસ્થિતિ સૌથી પહેલાં 
ન્તણુવી શનેઈ એ. 
' ફ્્ૈશનાં સધળાં ગામોને પોતાતી બધા પ્રકારતી હાજતો 
પોતે પૂરી પાડી શકે એવાં કરી દેવાં જેઈ એ. થોડાં થોડાં 
ગામોનું એક એક મડળ સ્થાપવું જેઈ એ. તે મ'ડળના પ્રધાને 
જો ગામનાં બધાં કામો અને ત્રુટીએ દૂર કરવાની વ્યવસ્થા 
કરી મડળને સ્વય'સ'પૂણું કરી શકે, તો જ દેશમાં સવ-ત્ર સાચુ' 
ત્રામસ્વરાજ સ્થપાશે. પોતાની નિશાળ, કળામ'દિર, સદાત્રતા, 
સહાયકારી વસ્તુભ'ડાર અને બે'ક સ્થાપવા માટે એએ ને શિક્ષષુ, 
સહાય અને ઉત્સાહ આપવાં શનેઈ એ. દરેક મ'ડળને એક 
એક સામાન્ય મ'ડપ હોય ન્યાં કામ માટે અને આનદ માટે 
ખધા ભેગા થઈ શકે, અને જ્યાં કામ કરનાર પ્રધાને! મળીને 
લવાદથી ગામતા કજિયા પતાવે. 

જ્યાં સુધી જમીનદાર અને ખેડૂત અલગ અલમ રહીને 
જ ખેતી કરશે, ત્યાં સુધી . તેઓની દરિદ્ર અવસ્યા કદી દૂર 
થવાની નથી. દુનિયામાં ચારેકોર સૌ કેઈ સ'પ કરીને પ્રબળ 
બને છે; આવી અવસ્થામાં જે કેઈ વિચ્છિન્ન અને એકલા 
રહેશે તેએને હમેશાં પારકાની ગુલામી અને મજૂરી કરી કરીને 
જ મરવું પડશે. 

આજે તે! જેતી જેટલી શક્તિ હેય તે બધી ભેગી કરી 
અ'ધ બાંધવાનો વખત આવ્યે। છે. નહિ તો, ઢાળ ઉપર થઈ ને 
આપણાં સામથ્ય અતે શક્તિની નાની નાની ધારાએ। બહાર 
વહી જશે અને પારકાનાં જળાશય ભરશે, અન્ન હોવા છતાં 
આપષખુને અન્ન મળશે નહિ, અતે આપણે કયે કારણે કેમ 


પાખના પ્રાન્લિક પરિષદ હી 


કરી મરીએ છીએ તે નનણી પણુ શકીશું નહિ: આજે જેમને 
બચાવવા માગીએ છીએ તેઓમાં સપ કરાવવે। પડશે. 
યુરોપમાં અને અમેરિકામાં ખેતીનાં ન્નતત્નતનાં, એછી 
મહેનતે કામ થાય એવાં ય'ત્રે શોધાયાં છે. કેવળ ગરીબાઈ ને 
.જ૪ કારણું એ બધાં આપણુને કશા જ કામમાં આવી શકતાં 
નથી. થોડી જમીને કે થોડી શક્તિથી એ બધાં ય'ત્રો। વાપરી 
શકાય એમ નથી. જે એક એક મડળ કે એક એક ગામના 
ખૂધા લેકે! ભેગા થઈ પોતાની બધી જમીન ભેગી કરીને ખેતી 
કરવા માંડે તો આધુનિક ય'ત્રેની મદદથી બહું ખર્ચ બચે 
અને કામની સવડ થાય અને પરિણામે તેઓને લાભ થાય. 
ન ગામમાં પાકતી બધીય શેરડી તેએ એક જ ય-ત્રમાં પીલી 
લે તો મૉંધુ' ય'ત્ર ખરીદવાથી તેમને લાભ જ થવાને છે, 
નુકસાન નહિ થાય. શણુનાં બધાં ખેતરો ને ભેગાં કરી નાખે 
તો પ્રેસની મદદથી તેએ પોતે જ શણુની ગાંસડી બાંધી લઈ 
શકે, ગાવાળે। નને બધા ભેગા થાય તે। ગોપાલન અને માખણુ 
ઘી વગેરે બનાવવાનું કામ સસ્તામાં અને સારું થાય. વણુકરે 
નો શેગા મળીને પોતાના ગામમાં સ'ચે। લાવે તો કાપડ વધુ 
પ્રમાણુમાં ઉત્પ થવાને લીધે તેએમાંના દરેકને લાભ થાય. 
શહેરમાં ધનવાન મહાજનનાં કારખાનાંમાં મજૂરી 
કરવા જતાં મજૂરોનું મનુષ્યત્વ કેવું નાશ પામે છે તે સૌ 
જાઈ નણ છે. વિશેષ કરીને આપણુ દેશને સમાજ જે 
ઝૃહુછવન ઉપર ર્ચાયેલે! છે, જ્યાં ગ્રહૂનીતિ વિચલિત થતાં- 
વે'ત જ ધર્મનો મુખ્ય આધાર નાશ પામે છે અને 
સમાજના મર્ષસ્થાનમાં ઝેર વ્યાપી ન્નય છે, તે દેશમાં મોટાં 
મોટાં કારખાનાં જે શહેરમાં ઉભાં થાય અને ચારેકારનાં 


"ફટ સ્વરશી સમાજ 


ગામડાંમાંથી ગરીબ ગૃહસ્થોને ખે'ચી લાવે, તો! સ્વાભાવિક 
સ્થિતિથી વિખૂટાં પડેલાં, રહેઠાણુથી દૂર પડેલાં સ્ત્રીપુરૃષે 
આન'દહીન કારખાનાંના કામને લીધે દિવસે દિવસે કેવી 
દુગતિમાં ડુબી મરશે તેનું અનુમાન કરવું મુશ્કેલ નથી. 
કારખાનાં વડે કેવળ વસ્તુએના હમલા ખડકવા અને 
માણસોની સ“ખ્યા ઓછી કરવી એ સમાજને લાંખેો સમય 
નહિ પોસાય. એટલે ગામના લેકે જ એકઠા થઈને જે 
ય'ત્રા વાપરી શક્રે તેમતી- જ મદદથી પોતાના જ ગામમાં 
કામમાં સુધારાવધારા કરી શકાય તો જ સૌ મુશળ રહે. 
માત્ર એટલું જ નહિ, પણુ દેશના લેકેને સ'૫ શીખવવાને 
એ એક જ ઉપાય છે. જિલ્લાસભા ઉપદેશ અને દણાંત 
વડે આવું એક મ'ડળ પણુ રચી શકે તો એ દજ્રાંતની અસર 
“નેતજેતામાં ચારે કોર ફેલાઈ જશે. 

આવી રીતે હિ'દના જિલ્લાએ સ્વાવલ'બી અને 
વ્યવસ્થિત થઈ જય તે ભારતવર્ષના પ્રાંતોમાં તેનાં કેન્દ્ર 
સ્થાપ્યાં સાથક થરે અને તે પ્રાંતિક કેન્દ્રોનું એક રાષ્ટ્રીય 
૧નન્‍્દ્ર બનશે ત્યારે જ એ કેન્દ્ર ભારતવ્ષનું સાચુ' કેન્દ્ર 
બનશે; નહિ તો જેનો પરિધિ જ રચાયો નથી એવા કેન્દ્રનું 
અસ્તિત્ત્ર જ કયાં રહ્યું ? અને જેમાં દેશકાયને માટે કોઈ 
જાતને પ્રયત્ન ન હોય પણુ કેવળ દુર્બળ પ્રજાતી માગણી 
અને બિનજવાબદાર મસલત જ હોય, તે સભા ધારાસભાની 
સમાન થવાની આશા રાખે તો તે કયા સત્ય અને કઈ 
શક્તિને જરે ? 

મિદ્ને આવીને જેમ સાળને મારી નાખી તેમ બ્રિટિશ 
રાન્યે પણુ સર્વ'ભક્ષી અને સર્વવ્યાપી બનીને આપણા મ્રામ- 


જાખનદ પ્રપન્તિક પરિષદ હહ 


સમાજની સ્વાભાવિક વ્યવસ્થાને નજ કરી નાખી છે. વખત 
જતાં કામ વધવાને લીધે ન્યારે નાની વ્યવસ્થા મોટી થાય છે 
ત્યારે તેનું ફળ સારું જ આવે છે, ખરાબ નથી આવતું. 
પણુ એ વસ્તુ સ્વાભાવિક રીતે જ થવી જેઈ એ, આપણી 
જે ગ્રામબ્યવસ્થા હતી તે નાની હતી પણુ આપણી પોતાતી 
હતી. બ્રિટિશ વ્યવસ્થા ગમે તેવી મે।1ટી હેય તેોપણુ તે 
આપણી નથી. એટલે એથી કેવળ આપણી શક્તિ જડ થઈ 
ગઈ છે એટલું જ નહિ, પણુ આપણાં બધાં કામો પણુ 
બરાખર પાર પડતાં નથી. પોતાની આંખ ખ'ધ કરી પારકાની 
આંખે કામ ચલાવીએ તે તેમાં કદી ભલીવાર ન આવે. 
આજે એ જ કારણું આપણે જોઈએ છીએ કે, 
ગામડાંઓમાં પુરુષાર્યનું ક ચિહ્દ દેખાતું નથી. પહેલાં જે 
જળાશયો હતાં તે આજે પુરાઈ જવા ખેઠાં છે. કારણુ કે, 
દેશનું સ્વાભાવિક કામ ચાલતું બ'ધ પડયુ છે. ગાચરની જે 
જમીન હતી તેને સાચવવાનો કોઈ ઉપાય નથી; જે દેવાલય 
હતાં તેમતી મરામત કરાવવાની શક્તિ રહી નથી; જે પ'ડિતા 
સમાજનું એકય સાચવતા હતા તેમના મૂર્ખપ પુત્રે અદાલતમાં 
ખોટી સાક્ષી આપવાના ધધો લઈ ખેઠા છે; જે બધા 
ધનવાનેોને ત્યાં ક્રિયાક્મમાં અને યાત્રામાં તથા ગાયનેમાં 
સાહિત્ય અને ધર્મનું સેવન થતું હતું તેએ બધા શહેરમાં 
આકર્ષાયા છે; જેએ દુબળના ભેરુ, શરણાગતના આશ્રયદાતા 
અને $ુષ્ટાના દ'ડદાતા હતા, તેમતું સ્થાન પોલીસના દરેગા 
આજે કેવી રીતે સાચવે છે એ કોઈને પણુ અનનષયું 
નથી; લેાકહિતનો કેઈ પણુ ઉચ્ચ આદશ, પરાર્થે આત્મ 
ત્યાગ કયોનું કોઈ પણુ ઉન્ન્વળ દષ્ઠાંત ગામમાં હવે રહું 


૯૦ સવદેશી સસપ્જ 


નથી; વિધિનિષેધનતી કેઈ પણુ શક્તિ સમાજની અ'દર 
રહી નથી, કાયદો જે ક'ઈ પૃત્રિમ બધન ઊભાં કરી 
રાકે એ જ માત્ર રહ્યાં છે; પરસ્પર ખોટા સુકદ્મા કરી, 
ગામ ગાંડાની માધ્ક પોતાના નખથી પોતાને જ ઉઝરડા કરી 
રહ્યું છે. તેને ઠેકાણે લાવનાર કેઈ રહું નથી. જગલ વધી 
રહ્યાં છે, મેલેરિયાનો ત્રાસ વધતો જય છે, દુકાળ વારવાર 
આવ્યા જ કરે છે; દુકાળ પડે તો પાછલા વષને। પાક ખાઈ ને 
જીવ બચાવાય એટલે! પણુ સ'ત્રહ નથી; ડાકુ અથવા પોલીસ 
ચોરી કે ચોરીની તપાસ માટે ઘરમાં પેસીને નુકસાન અને 
અપમાન કરે તો તેથી પોતાના ધરતનું રક્ષણુ કરી શકે એટલી 
એકજષજનિત હિ'મત નથી; તો પછી જે ખાધે શરીરમાં ખળ 
આવે અને વ્યાધિને દૂર રાખી શકાય તેની તો વાત જ શી! 
ઘી ખરાખ હોય છે, દૂધ મૉંધુ' હોય છે, માછલી મળતી નથી, 
તેલ ઝેરી હોય છે. જે કેટલાક દેશી રોગો! હતા તે આપણાં 
કાળ” અને બરેળ ઉપર પોતાનાં સિ'હાસન જમાવી ખેઠા 
છે; તે ઉપરાંત વિદેશી વ્યાધિએ અતિથિની માફક આવે છે 
અને કુડુંબીઓની માકક રહી પડે છે; -- ડિપ્થિર્યા, દમ, 
ટાઇકેાધડ એ બધાએ જ આ લ્લોહીહીણુ।એ। પ્રત્યે ચૂસણુનીતિ 
અખત્યાર કરી છેઃ અન્ન નથી, આરેગ્ય નથી, આનદ નથી, 
આશા નથી, પરસ્પર સહકાર નથી; ધા આવે તો માથુ' ધરી 
ઝીલી લઈએ છીએ, મૃત્યુ આવે તો નિશ્ચેદ્ થઈ ને મરીએ 
છીએ, અન્યાય આવે તો પોતાના નસીબને જ દેઃષષ દઈ એ 
છીએ, અને પોતાના માણુસે ઉપર આપત્તિ આવે તો દેવની 
ઉપર્‌ તેનો ભાર નાખી બેસી રહીએ છીએ. એનું કારણુ શું ? 
એનું કારણુ એ કે, આખો દેશ જે મૂળિયાં વડે જીવનરસ 


પાખન॥ પ્રાન્તિક પશિષદ ૮૧ 


ખે'ચતે! હતો તે મૂળિયાંને જ ઊધઈ લાગી છે, જે જમીનમાંથી . 
છવવાનો ખોરાક મેળવતો હતો તે જમીન જ પથ્થર જેવી 
કટણુ થઈ ગઈ છે, -- જે ત્રામસમાજ પ્રજ્નની જન્મભૂમિ અને 
આખ્રયસ્થાન હતે! તંતી સઘળી વ્યિસ્થા છિન્નભિન્ન થઈ ગઈ 
છે, અત્યારે તે મૂળ -કપાયેલા ઝાડની માકક નવા જમાનાની 
નિર્દય રેલમાં તણુ।!ઈ રલો છે. 

દેશ પર્‌ બહારથી પરિવતનનતા હુમજ્લો આવવાન લીધે 
જૂની વ્યવસ્થા ન્યારે અવડ બની ભાંગી પડ છે અત નવા 
જમાનાને ઉપયે।મી કેઈ નવી વ્યવસ્થા ઊભી થતી નથી, તેવે 
સમયે ધણી પુરાતન પ્રજ્નએ। ધરતીના પડ ઉપરથી લુપ્ત થઈ 
ગઈ છે. આપણુ પણુ શું ઉદાસ નજર સામે આપણી પ્રજાને 
દિવસે દિવસે લોપ પામતી ન્નેઈશું ? મલેરિયા, કો્નેરા, દુકાળ, 
એ બધાં શું આકસ્મિક છે? એ બધાં આપણુ હાડમાં રહેલા 
રંગનાં લક્ષણા નથી ? સહુથી ભય'કર દુલક્ષણુ તા આખા 
દેશના હેદયમાં રહલી હતાશ નિશ્રેણ્તા છે. કશાનો પણુ ઉપાય 
આપણુ પોતાના હાથમાં છે, કોઈ પણુ વ્યવસ્થા આપણુ પોતે 
કરી શકીએ છીએ, એવે વિશ્ચામ જ્યારે ચાલ્યો! જય છે ત્યારે, 
ક્રોઈ પણુ પ્રશ્ન કેવળ કરુણુ ભાવે કપાળે હાથ દઈ લાંબા નિસાસા 
નાખી આકાશ તરક જુએ છે ત્યારે, સામાન્ય હમલા સામે 
પણુ તે ટકી શકતી નથી, નાનામાં નાના ધા પણુ તેને મન 
ભેતજેતામાં ભય'કર્‌ બની જય છે ત્યારે તે મોતની ભીતિથી 
જ મરી નાય છે. 

પણુ કાળરાત્રિ પૂરી થઈ લાગે છે : રોગીની બારીમાંથી 
પ્રભાતના પ્રકાશ આશાની ભેટ લ્લેતા આવ્યો છે. આજે 
આપણે, દેશતા શિક્ષિતતગે --જે એક સમયે સુખમાં કે 


દ્ધ 


€૨ સ્વદેશી સસદજ 


દુઃખમાં સામાન્ય પ્રજ્નનો સાથી અને સહાયક હતે અને જે 
હાલ ભદ્રતા અને શિક્ષણુના વિલાસતે કારણું જ વિચારમાં, 
આચારમાં, ભાવમાં, વાણીમાં, કર્મમાં બધી વાતમાં જ સામાન્ય 
પ્રજાવગયથી દૂર જતે જાય છે તેણુ -- ફરી એક વાર ઉચ્ચનીય 
ખધાની સાથે મગળ સ'બ'ધથી એક થઈ સામાજિક અસમાન- 
તાની ભય'કર વિપત્તિમાંથી દેશના ભાવિનું રક્ષણુ કરવું જનેઈ એ. 
આપણી શક્તિતે દેશનું હિત કરનારી અને દેશની શક્તિને 
આપણા કાયમાં સહકાર દેનારી બનાવવાને સમય રે।જ રે।જ 
વહી જાય છે. આપણું એક જ શરીરનાં અંગો જેવા છીએ, 
છતાં જે જરામાં આપણુને વાંકુ પડી જાય તો તો આપષમુને 
જાઈ ભારે જીવલ્ેણુ રોગ લાચુ પડયો છે એમ જ માનવું 
નઈ એ. દુનિયામાં સૌ કોઈ આજ એક્ષ સાધી રલ્રા છે, 
આપણે જ માત્ર ચારેકોર ઝઘડી રલ્રા છીએ, તો આપણે 
ટકીશું શી રીતે ? 


આપણું ચેતન પ્રજનશરીરના બધા ભાગોમાં પ્રસરતું નથી, 
આપણી પ્રબત્તિઆ મે।[ટે ભાગે કૈવળ શહેરોમાં જ કેન્દ્રિત થઈ 
છે, કેવળ વિશિષ્ઠ સમાજમાં જ રૂંધાયેલી છે તેનો એક પુરાવે 
જુએ. સ્વદેશી હિલચાલ શહેરના શિક્ષિતવગેં જ શરૂ કરી 
હતી, પરતુ તેને અંગે થેલી સખતાઈને। ત્રાસ તો આજે 
ગામડાંએને જ વેઠવે। પડયો છે. 


જગદ્‌લ પથ્થર છાતી ઉપર મૂકવો એ એક પ્રકારની 
શિક્ષા છે એવું વાર્તામાં સાંભળ્યું હતું. આજના રાજમાં 
વાર્તામાંને! પેલે! જગદ્‌લ પથ્થર વધારાની પોલીસનું રૂપ ધાર્ણુ 
કરીને આવ્યે! છે. 


પાખના પ્રાન્તિક પરિષદ ૮૩ 


પણુ એ પથ્થરનો ભાર અસહાય ગામડાંના લેકે। ઉપર 
પડયો છે એ જ કારણું એનો ભાર આપણુ સધળાની છાતીને 
કમ લાગતો નથી ? બ'ગાળની છાતી ઉપરના એ ભારને આપણે 
બધા મળીને વહે'ચી લઈ વેદનાને સરખી કેમ ન કરી લઈ એ ? 
સ્વદેશીને। પ્રચાર એ જો અપરાધ હેય તો વધારાની પોલીસના 
ખર્ચનો ભાર આપણું બધા જ અપરાધીઓએ વહેચી લ્લેવેો 
જોઈએ. એ વેદના જે બધા બ'ગાળીઓની વેદના થઈ ન્ય 
તો પછી એ વેદના નહિ રહે, આનંદ જ બની જરે. ' 

આ સખબ'ધે દેશના જમીનદારોનતે મારી એટલી વિન'તી 
છે કે, બંગાળનાં ગામડાંમાં પ્રાણુસ ચાર કરવાને માટે તેએ! 
પ્રયત્ત ન કરે તો એ કામ કદી થવાનું નથી. ગામ જામ્રત 
બની પોતાની શક્તિ પોતે અનુભવે તે! જમીનદારની સત્તા અને 
સ્વાર્થ ધટી “નય એવી શ'કા હમણાં ન્નગે છે. પરતુ એક 
પક્ષને દુબળ બનાવી પોતાની સ્વેચ્છાયારની શક્તિને માત્ર 
નિવિંધ્ર બનાવતા રહેવું અને બોમ્બ છાતી ઉપરના ખીસામાં 
રાખી કરવું બને સરખાં જ છે. પ્રલયનું અસ્ત્ર કોઈ વાર 
પાછું શ્રીને વાપરનારને જ મારે છે. ખેડૂતોને એટલા સબળ 
અતે કળવાયેલા રાખવા જેઈએ કે, ₹ચ્છા થાય તોાપણુ 
તેમના પ્રત્યે અન્યાય કરવાનું પ્રલ્લેભન જમીનદારના મનમાં 
“નગી ન શકે, જમીનદાર થશું વાણિયાના નેવે! ક્ષુદ્ર ચુસણિયે। 
અનવા માગે છે? તે જે ઉદાર ભાવે સ્વાથલાગ કરવાને 
સ'બધ પૂરેપૂરા જતનપૂવક ન સાચવે, યેગ્ય નુકસાન ઉદાર્‌ 
ભાવે વેઠી લેવાતી શક્તિ નને તેનામાં ન રહે તે। તેનું સ્વમાન 
શ રીતે રહેશે ? સરકારી હાટેથી ઇલકાબ ખરીદતી વખતે તે! 
તે નુકસાનને નુકસાન ગણુતે નથી ! પરતુ સાચા રાન્ન થવાને 


«૪ સ્જદેશી સમાજ 


એકમાત્ર સ્વાભાવિક અધિકાર તેતી પ્રજા જ તેને આપી શકે 
એમ છે. તે અનેક લ્લેકોનેો ધણી છે, મિત્ર છે અને રહ્ષક 
છે, અનેક લ્રેકીનું મંગળ કરનાર છે; દુનિયામાં આવું મોડું 
ઉચ્ચ ૫૬ પામી તે એ પદની જવાખદારી નહિ સાચવે ? 

એવું આપણે ન માતી ખેસીએ કે, દૂર ખેઠા ખેઠા 
નાણાં વરસાવીએ એટલે ખેડૂતનું હિત થઈ જશે. એ સ'બધમાં 
એક પાઠ ભૂલવા જેવો નથી. એક વખતે હું ગામડાંમાં 
₹૪મીનદારી સ'ભાળતો હતો ત્યારે મતે ખખર મળ્યા કૈ, 
પોલીસના કેઈ મોટ અમલદારે કેટલાક માછીઓનું ભારે 
નુકસાન કયું” હતું એટલું જ નહિ, પણુ તપાસને બહાને તેએ।ના 
ગામના ગૃહર્થોમાં ભારે અશાંતિ મચાવી હતી. મે આ 
'માછીઓને ખોલાવીને કહ્યુ, “ તમે આ તેોકાનીએ ઉપર 
દીવાની કૈ ફ્રેજદારી ગમે તેવી પૂશ્યાદ માંડે, હં કલકત્તાથી 
મે1(ટા વકીલ ખોલાવીને કેસ ચલાવીશ.' તેમણું હાથ ન્નેડીને 
કહું, “શેઠ, કૈસમાં જતવાથી લાભ શે।? પોલીસની સામા થઈશું 
તો અમારાથી અમારી જમીન ઉપર રહેવાશે જ નહિ. ' 

વિચાર કરતાં મને જણાયું કે દુઃખળ લેકે! જતે તે પણુ 
હાર્યા સમાન જ છે. શસ્ક્રિયા બહુ જ સરસ- થાય તોપણુ 
ક્ષીણુ રોગી એ શસ્ત્રક્રિયાને લીધે જ મરણુ પામે છે. ત્યાર 
પછી એ વાતને! મને વારવાર વિચાર આવ્યા કયો છે કે, 
ખીજીં કોઈ પણુ દાન દાન ન ડહેવાય, શકિતદાન એ જ 
એકમાત્ર દાન છે. 

એક વાત છે કે, બકરીનું બચ્ચુ' એક વાર બ્રહમા પાસે 
જ ને ખોલ્યું, “ ભગવાન, તમારી પૃથ્વીમાં બધા જ કેમ મને 
ખાવા ચાહે છે? ” બ્રહ્માએ ઉત્તર દીધો, “ બાપુ, બીજને શે 


પાખનદ પ્રર્પાન્તક પરિષદ ત્પ 


દેષ' દઉં, તારે! ચહેરે! ન્તેઈ ને મને જ તને ખાઈ જવાનું મત 
થાય છે !” 

પૃથ્વીમાં અશકતને ન્યાય મળે, રક્ષણુ મળે એવી વ્યવસ્થા 
ભગવાન પણુ કરી શકયો નથી, હિન્દી ધારાસભાથી માંડીને 
પાલમેન્ટ સુધી માથુ ફ્રોડીને મરી જનએ। તોપણુ આતે। ઉપાય 
થવાનો જ નથી. સદિચ્છાનું અહી' કાંઈ ચાલે એમ નથી. 
દુબળતાના સ'સગમાં કાયદે! પોતે દુબ'ળ થઈ જય છે, કાયદે! 
પોતે ભય સમાન થઈ પડે છે. અતે જેન આપણે રક્ષણુ 
કરનાર કહીએ છીએ અને જેતી મદદ માગીએ છીએ તે જ 
પોલીસના ધરમના બાપ થઈને ઊભા ર છે! 

વળી, પ્રશ્નની દુબળતાને ઉપાય કરવો એ આપણી 
સરકારની આજની ૨1૪નીતિથી વિરહ છે. જે માણુસ પોલીસ- 
કમિશનમાં બેસીને એક સમયે ધમખુદ્ધિતે બળે પોલીસને 
અત્યાચારી કહીને કડવાં વેષુ કહે છે, તે માણુસ ગવનરની 
“ ગાદીએ ખેસી કમબુહદ્ધિના પ્રવાહમાં તણુ।!ઈ ને તે જ પોલીસના 
ઝેરી દાંતને જરા સરખે! પણુ આઘાત થતાં અસલ્ર વેદનાથી 
અશ્ર વરસાવે છે. એનું કારણુ બીજું કઈ જ નથી, પણુ 
ઝુમળાં બકરાંને બી'નના હાથમાંથી બચાવવા જતાં રખેને તે 
પોતાના ચતુમુંખને માટે પણુ ભારે થઈ પડે એવી તેતી શકા 
દૂર થઈ શકતી નથી. રેવા રુવઝઘાતજાઃ । 

એટલા માટે જ હું દેશના જમીનદારેને કહું છું કે, 
હતભાગી ખેડૂતોને તમારા અને પારકાના હાથમાંથી બચાવ 
કરવા પૂરતા કેળવાયેલા, આરેગ્યવાન અને શક્તિશાળી બનાવ્યા 
વિના કેઈ પણુ સારે કાયદે! કે અનુકૂળ રાજશક્તિ ડદી 
તેમનું રક્ષણુ કરી શકનાર નથી. એમને નેતાંવે'ત જ સો 


«૮૬ સ્વદેશી સસપજ 


કોઈની જીભે પાણી વછૂટશે. આવી રીતે દેશના મો।ટા ભાગના 
લેકેને જમીનદાર, મહાજન, પોલીસ, વષીલ, અદાલતના 
કારઝુન, જેને ફાવે તે, અનાયાસે મારી ન્નય અને મારી શકે, 
તો દેશના ભ્કોને માણુસ થવાનું શીખવ્યા વિના રાન્ન થવાનું 
૨ રીતે શીખવીશું ? 

છેવટે, હમણાં આપણુ દેશના જે ૬ટ નિદ્ટાવાળા યુવકે 
ખધાં સ'કટોની ઉપેક્ષા કરીને પણુ સ્વદેશહિતને માટે સ્વેચ્છાથી 
વત લે છે તેમને આજે આ સભાસ્થળે આખે ખગાળ દેશ 
આશાર્વાદ આપે છે! રક્તવણું અરુણાદયને સમયે તમે જ 
સૌ પહેલા જગ્યા છે! અને તમે જ અનેક ૬'૬ોના આધાત- 
પ્રત્યાધાત અને અનેક દુઃખે! વેઠયાં છે. તમારા તે પૌરૃષનું 
ઉદ્ખોધન એ કેવળ વજીના ટ'કારની જેમ ગાનજ્યું છે એટલું 
જ નહિ, પષણ્યુ આજે કરૃણ વરસાવીને તેણે તૃષાતુર દેશમાં 
પ્રેમના મેધ પણુ આણ્યા છે. સધળાએ જેની ઉપેક્ષા કરી 
છે, અપમાનથી જેએ। રેવાઈ ગયા છે, જેમને સગવડ આપવા 
કોઈએ કદી જરા પણુ માર્ગ છોડયો નથી, ધર બહાર જેઓ 
કોઈની પણુ પાસે મદદની આશા રાખતાં પણુ શીખ્યા નથી 
તેઓ આજે તમારે પ્રતાપે દેશના લે!કેને ભાઈ કહેતાં શીખ્યા છે. 
તમારી શક્તિ આજે પ્રીતિમાં વિકાસ પામી છે, એટલે પથ્થરો 
પણુ પીગળશે અને ભગવાન, હવે આપણા પ્રત્યે અપ્રસન્ન 
નહિ રહે. તમેો।એ ભગીરથની માફક તપસ્યા કરીતે રૃદ્રદેવની 
જટામાંથી આજે પ્રેમગ'ગા ઉતારી આણી છે; એના પ્રબળ 
પુણ્યસ્રોતને ઇન્દ્ર અરાવત પણુ ખાળી શકશે નહિ, અને એના 
સ્પ્શ્માત્રથી જ પૂવજેના ભસ્મરાશિ સજીવન થઈ જશે. હે 
તરુષયુ તેજથી ઉદ્દીમ, ભારતવિધાતાના પ્રેમદૂતાો, આજે હું તમારે 


પાખના પ્રાન્તિક પશિષદ ૮૭ 


જયજયકાર પુકારીને એમ જાહર કરું છું કે, દેશમાં આ 
અધોૌદય થોગ માત્ર એક દિવસ પૂરતો જ નથી. દેશનાં અનાય, 
. અસહાય માણુસેો આજે ઊણાં રહે છે, પીડાય છે, અને ડરતાં 
મૂરે છે તે કાંઈ કેઈ એક જ ડેંકાણુ કે એક જ કારણે નથી, 
અને તેઓને માત્ર તમારી જ શક્તિથી બચાવી શકશે। એવી 
અતિ મોટી આશા પણુ સેવશે। નહિ, 

તમારામાંતે। દરેક, જ્યાં બને ત્યાં, એક એક ગામનો 
ભાર લઈને, ત્યાં જઈ રહે. ગામડાંઓને વ્યવસ્થિત બનાવે, 
કેળવણી આપો, ખેતીવિજ્ઞાન અને ગામમાં વપરાતી વસ્તુને 
વિષે નવા જ પ્રયાસે। શરૂ ફરે, ગામવાસીઓનાં ધર સ્વચ્છ, 
નીરોગી અને સુંદર બને એવે! ઉત્સાહ તેઓમાં પ્રેરો અને 
તેએ પોતે ભેગા થઈને ગામનાં બધાં કામો કરે એવી રીત 
શોધી કાઢો ! આ કામમાં ઝીતિંતી આશા રાખશે! નહિ; એટલું 
જ નહિ પણુ ગામવાસીએ। પાસેથી કૃતનૃતાને બદલે વિથ્ને 
અને અવિશ્વાસ જ પામવા તેયાર રહેને. એમાં કોઈ નનતની 
ઉત્તેજના નથી, કેઈ પ્રકારનો વિરોધ નથી, કેઈ પ્રકારની 
જાહેરાત નથી, કૈવળ ધય અને પ્રેમપૃવક એકાંતમાં તપસ્યા 
કરવાની છે. મનમાં આ એક જ પ્રતિજ્ઞા રાખજે કે, દેશમાં 
જે જે દુ:ખી હેય તેમના દુઃખમાં ભાગ પડાવી તે $ુઃખના 
મૂલગત ઉપાય કરવામાં જ અમું આખુ' જવન અપ ણુ કરીશું, 

બ'ગાળની પ્રાંતિક પરિષદ નને બ'ગાળના પ્રત્યેક જિલ્લામાં 
આવી જિલ્લાસભાએ। સ્થાપીને તેને પોષવાનેો ભાર માથે લે, 
એ જિલ્લાસભાએ કસ્બાએ। અને ગામડાંઓમાં પોતાની કૂળ 
અને છાયા દેનારી શાખાપ્રશાખાઓને વિસ્તારે, તો જ સ્વદેશ 
પ્રત્યે આપણુ સાચે! અધિકાર જન્મશે અને સ્વદેશના પ્રત્યેક 


૮૮  સૂવદેશી સમપ્જ 


અગમાંથી જુદી જુદી નાડીએ। ૬ારા છવતસ'ચાર થવાથી, 
મહાસભા એ દેશના ધબકતા હુદય જેવી બની રહેશે. 

દેશનાં બધાંય કાયો જે લદ્દયને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલવાં 
જોઈ એ તેનાં જ કેટલાંક મૂળતત્ત્વોનેો મે' નિર્દેશ માત્ર કર્યો છે. 
એ તત્ત્વો નીચે પ્રમાણુ છે : 

પહેલું, ચાલુ જમાનાની પ્રકૃતિ સાથે આપણા દેશની 
સ્થિતિનું સામંજસ્ય ન જાળવી શકીએ તો આપણુ નાશ 
થવાનો છે. ચાલુ જમાનાતી તે પ્રફૂતિ એટલે ભેમા થવું, 
વ્યવસ્થિત થવું, “ ૦1૪ત1117ત ૦11 '. બધા મોટા ગુણું। હોવા 
છતાં વ્યવસ્થાશક્તિ આગળ સમૂહ આજે કદી ટકી શકે એમ 
નથી, એટલે ગામડૅ ગામડે આપણામાં જે અગ્યવસ્થા, જે 
મૃત્યુલક્ષણુ દેખા દઈ રહ્યાં છે તેમને, ગામે।ને સત્તર વ્યવસ્થિત 
ખનાવી, અટકાવવાં ન્તેધ એ. 

ખીજાં, આપણી ચેતના પ્રજનશરીરનાં સવ અંગોમાં 
પહોંચતી નથી. તે જ કારણે સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા 
બધા પુરુષાથી એક જગ્યાએ પુષ્ઠ થાય છે અને બીજ જગ્યાએ 
ક્ષીણુ બને છે. જનસમાજ અને શિલ્ષિતવર્ગ વચ્ચે અનેક 
પ્રકારે વિચ્છેદ થવાને લીધે પ્રન્નમાં સાચી એકતા અનુભવી 
શકાતી નથી. 

આ સાચી એકતા કદી પણુ કૈવળ ઉપદેશ કે ચર્ચાથી 
સાધી શકાય જ નહિ. શિક્ષિતવગ પેતાના કાયને અને 
પુરુષાર્થને સમાજમાં વિસ્તારે તો જ આપણું અ'તરનું એકષ 
થવાનું છે. 

મામાન્ય પ્રજવગતે એકત્ર કરીને એક વિર।2 કાય- 
વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનું કામ, શિક્ષિતમમાજ જે આપસમાં 


પપ્ખનપ ત્રાન્તિક પરિષદ ૮૯ 


વિરોધ ઊભા કરે, તા બતી શકવાનું નથી. મતભેદ તો 
આપણામાં છે જ, રહેવાના જ અને રહે એ જ શ્રેયસ્કર છે. 
પરતુન્દૂરતી વાતને દૂર રાખીને અને ચર્ચાની વાતને ચર્ચાપરિષદમાં 
રહેવા દઈને, આખા દેશને વિનાશ અને વિચ્છેદના જડખામાંથી 
બચાવવાને માટે જુદા જુદા મતના લોકોએ આજે, અત્યારે 
જ, એક કર્મના દુર્મંમ પથ પર જ ભેગા યાત્રા કરવી ન્નેઈ શે. 
એ સખબધે મતભેદ હોઈ જ ન શકે, ને હોય તે સમજવું 
કે, દેશની જે ભય'કર દશા થઈ છે તે આપણુ આંખ ઉઘાડીને 
નેતા નથી અથવા એ ભય'કર દશાનું સૌથી ખરાબમાં ખરાબ 
લક્ષણુ જે નિરાશાજનિત ઉદાસીનતા છે ત આપણુને પણુ 
રગની માકક વળગ્યું છે. 

ખધુએા, જગતનાં જે બધાં વિરાટ કાયહ્ષેત્રોમાં માનવ- 
જાતિએ પોતાના મહત્તમ સ્વર્પને પરમ દુઃખ અને ત્યાગ ૬ર 
પ્રકટ કયું” છે, તે ઉદાર ખુલ્લી ભ્રમિમાં ન” આજે આપણુ 
ચિત્તતે સ્થાપન કરીશું, જે બધા મહાપુરૃષાોએ દીધ કાળની 
કઠે।ર સાધના દ્રારા સ્વજાતિને સિદ્ધિને માગે ઊંચી ચડાવી છે, 
તેમને જ આજે આપણાં મનશ્રક્ષુ સન્મુખ રાખીને પ્રણામ 
કરીએ. તા જ આજે જે મેો।ટી સભામાં સમમ્ર બ'ગાળ દેશની 
આકાંક્ષા પોતાની સધળતાન માટે દેશના લેોકાનાં મોં તરફ 
તાકી રહી છે તેનું કાર્ય યથાથ રીતે પાર પડી શકશે. નહિં 
તા, સામાન્ય વાતોના કલહમાં ભાન ભૂલતાં કેટલી વાર ? નહિ 
તો, વ્યકિતગત વિદ્દેષ કદાચ ખ્યેયના માર્ગ માં કાંટા વેરશે, 
અનૅ પક્ષના અભિમાનને જ ગમે તે ઉપાયે વિજયા બનાવવે।, 
એ જ સ્વદેશને! વિજય છે, એવું માનવાની ભૂલ આપણે 
કરી ખેસીશું. 


હેર સ્વદેશી સસમદજ 


આપણે એક એક જમાનાના લ્લેકેો જમાને પૂરે થતાં 
કાંય ચાલ્યા જઈશું, પછી કયાં રહેવાનાં છે આપણાં આ 
બધાં ક્ષુદ્રરા, માન, અભિમાન, તક, વિતક અને વિશધ ? ચરતુ 
વિધાતાની ગૂઢ પ્રેરણાથી આપણુ જીવનનાં કર્મો જરૂર ધીરે 
ધીરે પડ ઉપર પડ ચઢાવી આકાર આપતાં આપતાં આપષ્ુ। 
દેશની ઉન્નતિને સાકાર બનાવશે. આજની દીનતાની શ્રીહીનતા- 
માંથી તે મેધમુક્ત ઉન્‍જવળ ભવિષ્યના અભ્યુદયને અહી' જ 
આપણી નજર સામે કલ્પો। કે જ્યારે આપણા પોત્રે। ગૌરવપૂવષક 
કહી શકશે કે, આ બધુંય અમાર્‌' છે, આ બધુંય અમે પેદા 
કરેલું છે, અમારાં ખેતરોને અમે ફળ કૂપ બનાવ્યાં છે, જળાશયોને 
નિર્મળ બનાવ્યાં છે, વાયુને નીરોગી બનાવ્યો છે, વિદ્યાને 
વિસ્તારી છે અને ચિત્તને નિભય બનાવ્યું છે. તેએ કહી 
શકશે કે, અમારો આ પરમ સુદર દેશ, આ સુજલા સુફ્લા 
મલયજશીતલા માતૃભૂમિ, આ સાન, ધર્મ અને કર્મ દ્દારા 
પ્રતિછિત વીયથી ૬ઢ બનેલ્લો રાષ્ટ્રીય સમાજ એ પણુ અમારી 
જ કીર્તિ ગાઈ રલ્રો છે; જ્યાં નજર નાખીએ છીએ યાં બધું 
જ અમારી જ વિચારશકિત, પુરુષાર્થ અને પ્રાણુ દારા પરિપૂણું, 
આન'દગીતોથી ગાજતું અને નવા નવા આશામાગના યાત્રાળુ- 
ઓનાં અકલાંત પગલાંથી ધણુધણુતું જવામાં આવે છે. 


૪ 
પુર્વ અને પશ્ચિમ 
[ઈ, સ. ૧૯૦૯-૧૦માં લખાયેલું ] 

ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ એ કયા લોકોને! ઇતિહાસ છે ? 

એક સમયે જે શ્રેતકતાય આયોએ પ્રકૃતિ અતે મનુષ્યકૃત 
સર્વે દુરુહ વિધવાને ભેદીને ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કયો હતો, તથા 
જે અંધકારમય વિસ્તીણું અરણ્ય આ વિશાળ દેશને ઢાંકી 
દઈને પૂવશી પશ્ચિમ સુધી ફેલાયેલું હતું તેને જેમણું એક 
પડદાતી માકક ખસેડી દઈને ફળ અતે ધાન્યથી વિચિત્ર, 
પ્રકાશમય, ખુલ્લી રંગભૂમિ બનાવી દીધી હતી, તેમની બુહ્ધિ, 
રાક્તિ અને સાધનાએ એક સમયે આ પતિહાસને। પાયે। રચ્યો 
હતો, પરતુ તેઆ એમ નહોતા કહી શકયા કે ભારતવષ 
અમારે જ ભારતવષષ છે. 

આયો અનાર્યો સાથે ભળી ગયા હતા. પહેલાના યુગમાં 
ન્યારે આર્યોના પ્રભાવ અક્ષુણ્ણુ હતો ત્યારે પણુ અનાર્ય 
શદ્રની સાથે તેએ પ્રતિલેમ વિવાહ કરતા હતા. ત્યાર પછી 
ખુદ્દયુગમાં એ મિશ્રણુ વધુ સહેલું થઈ ગયું હતું. એ યુગને 
અતે જ્યારે હિંદુ સમાજ પોતાના વાડાઓની મરામત કરવા 
, તૈયાર થયો! અને તેણે ખૂબ સખત પથ્થર! વડે પોતાની દીવાલ 
પાષી બાંધવાને ઇચ્દ્યુ', ત્યારે દેશમાં અનેક ડેંકાણુ એવી 
અવ્યવગ્થા થઈ ગઈ થતી કે ક્રિયાક્મ પાલન કરવાને માટે 


હર સ્વદેશી સસમપજ 


વિશુદ્ધ બાહ્મણુ શોષ્યો મળવે। મુસ્કેલ થઈ પડયો હતો ! ધણે 
ઠેકાણુ તા બીજ દેશે।માંથી બાહ્મણુને ખોલાવી લાવવા પડયા 
હતા, અને ઘણે ઠેકાણુ રાકનની આજ્ઞાથી જનોઈ પહેરાવીને 
ખાહ્યાણુ બનાવવા પડયા હતા, એ વાત જાહેર છે. વણુની 
જે શુભ્રતાને લીધે એક સમયે આર્યો ગૌરવ માનતા હતા તે 
પણુ મલિન થઈ ગઈ હતી અને આર્યૌએ ઘદ્દોતી સાથે ભળી 
જઈને તેમના વિવિધ આચાર અને ધમ, દેવતા અને પૂન્ન- 
પ્રણાલીનો સ્વીકાર કરીને, તેમતે સમાજમાં દાખલ કરીને, 
હિદુ સમાજ નામને એક સમાજ રચ્યા હતો. વૈદિક સમાજની 
સાથે તેતે સામ્ય નહોતું એટલું જ નહિ પણુ અનેક વિરોધે 
પણુ હતા. 

ભૂતકાળના એ પવર્ આગળ જ શું ભારતવર્ષના પ#તિહાસે 
પૂર્ણવિરામ મૃડયુ' છે ? વિધાતાએ શું તેને એવું કહેવા દીધું 
છે કે . ભારતવષનેો ઇતિહાસ એ હિન્દુઓને પ્રતિહાસ છે ? 
હિન્દુ ભારતવર્ષમાં જ્યારે ર“પૂત રાજાઓ પરસ્પર મારામારી 
કાપાકાપી કરીને વીરત્વનું આંત્મધાતી અભિમાન ફેલાવતા હતા, 
તે સમયે ભારતવર્ષની તે ફ્‌ાટફૂટની કટમાં થઈ તે મુસલમાનોએ 
આ દેશમાં પ્રવેશ કયૌ. તેએ ચારે બાનૂએે ફેલાઈ ગયા, 
અને પેટી દર પેટી અહીં જ જન્મીને અને મરણુ પામીને 
તેમણે આ દેશની ભૂમિને પોતાની કરી લીધા. 

નને અહીં જ અટ૪ી જઈનૅ કહીએ કે બસ, હવે નહિ 
--તેો। ભારતવર્ષના ઇતિહાસને આપણે હિન્દુમુસલમાનને। જ 
ઇતિહાસ બનાવી દઈ શું. તે વિશ્રકર્મા માનવસમાજને સ'કુચિત 
કન્દ્રમાંથી ધીમે ધીમે વિશાળ વતુંળ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે તે 
શું પોતાની યોજના બદલીને આપણુ। અહ'કારને સાથક કરશે ? 


પૂવ છાને 'પશ્ચિસ લ્ર 


ભારતવષ મારે થશે કે તમારે થશે, હિ'દુતા થશે કે 
મુસલમાનને। થશે, કે ખીજ કેઈ જતિ આવીને અહીં અમલ 
ભોગવશે, તે વાત જ વિધાતાને મન સૌથી મહત્ત્વની છે, એવું 
ક'ઈ નથી. તેમતી અદાલતમાં જુદા જુદા પક્ષના વજઝીલ 
જુદા જુદા પક્ષતી દરખાસ્ત સ'બ'ધે લડાઈ કરી રહ્યા છે. 
આખરે એક દિવસે મુકદ્મે। પૂરો થતાં હિંદુ કે મુસલમાન કે 
અગ્રેજ કે ખીજ કોઈ જાતિ છેલ્લું હુકમનામું મેળવીને ઝ'ડે 
રોપી ખેસી જશે એ વાત સાચી નથી. આપણે માનીએ છીએ 
કે જગતમાં સ્વત્વતી લડાઈ ચાકે છે, એ આપણુ અહકાર સૂચવે 
છે; લડાઈ જે છે તે તે! સત્યની છે. 

જે સહ કરતાં શ્રેઇ છે, જે સહું કરતાં પૂણુ છે, જે 
ચરમ સત્ય છે, તેને તો સૌની સાથે સબધ છે; અને તે જ 
અનેક આધાત-સ'ધાતામાં થઈ ને ધીમે ધીમે અસ્તિત્વમાં આવી 
રહ્યું છે; આપણું સ'પૂણું ઇચ્છાપૂર્વક તેને જ નેટલે અ'શે 
આગળ પધપાવવાને। પ્રયત્ન કરીશું તેટલે અ'શે જ આપણો 
પ્રયત્ન સાર્થક થશે. વ્યક્તિ તરીકે હો કૈ પ્રન્ન તરીકે હો, 
પણુ પોતાને જ વિજય વર્તાવવાના પ્રયત્નનું વિશ્વરચનામાં 
ક" જ મહત્ત્વ નથી. મ્રોસની જયપતાકા એલ્લેકઝાંડર દ્રારા 
સાખી પૃથ્વીને એકછત્ર કરી શકી નહિ, તેમાં મ્રીસનો દ'ભ 
જ નિષ્કળ ગયો છે. પૃથ્વીમાં આજે એ દ'ભનું શું મૂલ્ય છે ? 
ખબર લેકે! સાથેતી અથડામણુમાં રમતી વિશ્વસાષ્રાન્યની 
સામત્રીના ભૂકેભૂકા ઊડી ગયા અને આખા યુરોપમાં વીખરાઈ 
ગયા, તેથી રેમનેોનેો અહકાર અસ'પૃષણું રલ્રો; પણુ તે 
નુકસાનને માટે આજે જગતમાં કે।ણુ વિલાપ કરનાર છે ? 
ત્રીસે અને રોમે મહાકાળની સોનાની નાવડીમાં પોતાને! પરિપકવ 


૪ સ્વદેશી સમદજ 


જાલ બધો જ ભરી દીધો છે; પર'તુ તેએ પોતે પણુ તે જ 
નાવડીમાં જગ્યા લઈ આજ સુધી અહીં ખેસી રહ્યા નથી, તેથી 
કાળને! નકામે। ખાજે જ ઓછે થયે! છે, કઈ નુકસાન થયું 
નથી. 

ભારતવષ'માં પણુ જે ઇતિહાસ ધડાતો આવે છે તે 
ઇતિહાસનું છેવટનું તાત્પ્ય એ નથી કે, આ દેશમાં હિન્દુએ 
જ મેટા થાય અથવા બીન કેઈ મોટા થાય. ભારતવર્ષમાં 
માનવન્નતિને ઇતિહાસ અમુક વિશેષ સાથકતાનું રૂપ ધારણુ 
કરશે, પરિપૂણુંતાને અમુક અપૂવ સ્વરૂપ આપો તેને સમસ્ત 
માનવનતિની સામમ્રી બનાવી દેશેઃ એથી હ્યુદ્ર એવે। બીન્ને 
જાઈ પણુ હેતુ ભારતવર્ષના ઈતિહાસમાં નથી. એ પરિપૂણુંતાની 
પ્રતિમાં ઘડવામાં હિંદુ, મુસલમાન કે અગ્રેજ જે પેાતાના 
આજના વિશેષ સ્વરૂપને બિલકુલ લેપ કરીઃ નાખે, તો તેથી 
સ્વન્નતિવિષયક અભિમાનનું કમોતે મૃત્યુ થાય, પર"તુ સત્ય કે 
મ'ગળને આંચ ન આવે. 

આપણે બહત્‌ ભારતવષની રચનામાં સાથ દેવાને 
જન્મ્યા છીએ, આપણે સાધન માત્ર છીએ, પરતુ સાધન જ 
નને એવું કહીને બળવો નહેર કરે કૈ અમે જ ચરમ વસ્તુ 
છીએ, અમે સમમ્રતી સાથે ભળીશું નહિ, અમે જુદા જ રહીશું, 
તો તો બધું જ વ્યર્થ જય. વિરાટ રચનાની સાથે જે ખડ- 
સાંમમ્રી કેમે કરી ભળે જ નહિં, જે એમ કહ કે હું જ ટકવા 
માગુ' છું, તે કોક દિવસ બાદ રહી જવાની. જે એમ કહે 
%, હું પોતે કશું જ નથી, જે સમગ્ર વસતુ રચાય છે તેતે માટે 
હું સ'પૂણુ'પણુ અપોઈ ચૂકી છું, તે જ ક્ષુદ્રતાને ત્યાગી બહતમાં 
સચવાઈ રહેશે. ભારતવર્ષતેો પણુ જે અશ સમપત્રની સાથે 


પૂવ' અને પમ હષ 


મળવા નહિ ચાહતા હોય, જે કોઈ અમુક ભૂતકાળના અ'ત- 
રાળમાં ઢ'કાઈ રહી બીજા બધાથી જીદે રહેવા ચાહતો હેય, 
જે પોતાની ચારેકોર કેવળ બાધાએ। ઊભી કરતો હોય, તેના 
ઉપર ભારતના ઇતિહાસના વિધાતાપુરુષ આધાત ઉપર આબ્રાત 
કરી, પરમ દુઃખમાં તેને સૌની સાથે સમાત્ત કરી નાખશે 
અથવા તેને અનાવસ્યક અડચણુરૂપ માની એકદમ છેડી દેશે. 
કારણુ, ભારતવષને। ઇતિહાસ એ કેવળ આપણુ જ ઇતિહાસ 
નથી, આપણુને જ ભારતવષના ઇતિહાસને માટે વિધાતાએ 
ભેગા કરેલા છે. આપણે પોતાની જતને જે એન યોગ્ય ન 
બનાવીએ તો આપણુ જ નાશ થશે. અમે તો ખધી રીતે 
અધાનો સ'બ'ધ ટાળી અતિશય વિશુદ્દ ભાવે જુદા જ રહીશું 
એમ કહેવામાં જને આપણું ગોરવ માનીએ, અને એ ગૌરવને જ 
વ'શપર'પરાથા કાયમ રાખવાને! ભાર આપણા પ્તિહાસે માથે 
લીધો છે એમ જે માનીએ, આપણે ધર્મ કેવળ આપણુ જ 
છે, આપણુ। આચાર વિશેષતઃ આપણુ! જ છે, આપણુ પૂન્ન- 
ક્ષેત્રમાં બીનન કોઈ પગ ન મૂકે, આપણું સાન કેવળ આપણુ 
જ જ્ઞોઢાના પેટારામાં પુરાઈ રહેશે એમ ન્ને માનીએ, તો 
અન્નણુતાં આપણુ એવું જ કહીએ છીએ કે, વિશ્વસમાજમાં 
આપણુતે મોતની સનન થઈ છે, અને અત્યારે પોતે જ રચેલા 
કારાગારમાં તેતી જ રાહ ન્નેઈ રહ્યા છીએ. 

હાલમાં પશ્નિમમાંથી અગ્રેશ્રેએ આવીને ભારતવર્ષના 
₹તિહાસમાં મુખ્ય સ્થાન કબજે કયું” છે. એ બનાવ વણુનોતથે 
૧ આકસ્મિક નથી. પશ્ચિમના સબ'ધથી વ'ચિત ર્યો હોત 
તા ભારતવષ સ'પૂણુતાથી વચિત હેત. યુરોપના દીપને સુખે 
હજી શિખા ખળે છે; તે શિખામાંથી આપણે દીપ પેટાવી 


હક સ્વદેશી સમપ્જ 


લઈને આપણે કાળને માગે કરી એક વાર પ્રસ્‍થાન કરી 
બહાર પડવું પડશે. વિશ્વજમતમાં આપણે જે કાંઈ પ્રામ કરી 
શકીએ તે બધુંય આપણા પિતામહેએ ત્રણુ હન્નર વષ પૂવે 
ભેગુ' કરી કામ પતાવી દીધું છે, એવું કહેવા જેટલા આપણે 
હુતભાગ્ય નથી અને જગત એટલું ૬૨િદ્ર નથી; આપણુ જે 
કાંઈ કરી શકીએ એમ છીએ તે આપણુ પહેલાં જ થઈ ગયું 
છે એ વાત ન્ને સાચી હોય, તે જગતના કમક્ષેત્રમાં આપણી 
બિલકુલ જરૂર રહેશે નહિ; અને એમ પૃથ્વીને ભારરૂપ બનીને 
રહી ન શકાય. જેઓએ પોતાને વડવાઓમાં જ સ'પૃણુ રીતે 
સમાપ્ત થયેલા માને અને સવ માન્યતામાં અને આચારેોમાં 
આધુનિકના સ'સર્ગથી પોતાને દૂર રાખવાને! પ્રયત્ન કરે, તેએ। 
પોતે જ કયા વર્તમાનની પ્રેરણાથી કે કયા ભવિષ્યની આશાથી 
જીવન ધારણુ કરશે ? પૃથ્વીમાં આપણું પણુ પ્રયોજન છે. તે 
પ્રયોજન આપણી પોતાની ક્ષુદ્રવામાં જ બ'ધાયેલું નથી. તે 
તો! સમસ્ત માનવન્નતિતી સાથે જ્ઞાન, પ્રેમ અને કર્મના વિવિધ 
અને વધતા જતા સ'બંધ દ્દારા, વિવિધ શેધે। દારા અને 
ગ્રેરણા દ્દારા જમત્રત રહેશે અને આપણુતે ન્નમ્રત બનાવશે. 
આપણામાં એ જ ઉઘમને સ'ચાર કરવાતે માટે અગ્રેજને 
જગતના યગેશ્વરના દૂતની પેઠે જીણું ઠ્વારોને ભાંગીને આપણાં 
ધરમાં દાખલ થયા છે. તેઓનું આગમન ન્યાં સુધી સશળ 
ન થાય, જગતયનગઞુના નિમ'ત્રણુમાં તેમની સાથે જ્યાં સુધી 
આપણું જઈ ન શકીએ, ત્યાં સુધી તેએ આપષ્યુને પીડા દીધા 
કરશે, આપષુને સુખે ઊ'ધવા નહિ દે, 

અ'ગ્રેજનેનું આહ્વાન ન્યાં સુધી આપણે ન સ્વીકારીએ, 
તેએ સાથેનું આપણું મિલન ન્યાં સુધી સાર્થક ન થાય, ત્યાં 


પૂવ? જાને 'પપક્િસ હષ 


સુધી તેઓને બળપૂર્વક વિદાય કરવાની શક્તિ આપણામાં 
નથી. જે ભારતવર્ષ ભૂતકાળમાં અ'મુરિત થઈ ને ભવિષ્ય તરક 
મૂણુગે માલે છે, તે જ ભારતને માટે પ્રેરાઈને અગ્રેજો આવ્યા 
છે, તે ભારતવર્ષ સમસ્ત મનુષ્યજતિનું ભારતવષ' છે -- 
*પણે તે ભારતવર્ષમાંથી સમય પાક્યા પહેલાં અગ્રેનનેને 
હાંકી કાઢીએ એવે! તે આપથુને શે। અધિકાર 9 ? બૃહત્‌ 
ભારતવષને તે આપણુને શે સબધ ? એ શું આપણું એકલાનું 
ભારતવષ' છે ? એ આપણે તે કેણુ? એ તે બંગાળી કે 
મરાડી, કે ૫'જાખી; કે હિન્દુ કે મુસલમાન ? એક વખતે જેએ।! 
સ'પૂણું સત્ય રીતે કહી શકશે કે અમો જ ભારતવર્ષ છીએ, 
અમે જ ભારતવાસી છીએ -- એ અખ'ડ, વિરાટ “ અમે।'માં 
ભજ્લે ગમે તે ભળે, તેમાં હિ'દુ, મુસલમાન, અ'મ્રેજ અથવા 
બીશ*ન પણુ ગમે તે આવીને ભલેને એક થઈ નય -- તેઓને 
જ હુકમ કરવાને અધિકાર મળરે ડે અહીં કાણુ રહેશે અને 
કયુ નહિ. 

અ'ગ્રે'્ને સાથેના આપણુ મેળાપ સફળ તો કરવો! જ 
જોઈ એ. બ્રહત્‌ ભારતવર્ષ રચવાના કામમાં એ ભાર આજે 
આપણું માથે આવ્યે છે. “અમે! તો વિમુખ જ રહીશું, 
અલગ થઈ જઈશું, ક'ઈ જ લધશું નહિ,' એવું કહીને આપણે 
કાળના લેખને મિથ્યા કરી શકવાના નથી, ભારતના ઇતિહાસને 
દરિદ્ર કરી શકવાના નથી. 

આધુનિક સમયના મોઢામાં મોટા વિચારકેએ પશ્ચિમની 
સાથે પૂર્વનો! સમન્વય કરવામાં જ જીવન વ્યતીત કર્યું છે. 
તેનું મુખ્ય દણાંત રામમોહનરાય છે. મનુષ્યત્વના પાયા ઉપર 
ભારતવષને સમસ્ત જગત સાથે એક કરવા એક દિવસ તેએ। 


લર ૨૯ 


હેટ સ્વદેશી સમાજ 


એકલા ખડા થયા હતા. કેઈ પણુ પ્રથા, કોઈ પણુ સ'સ્કાર 
તેમની દણિને રી શકયાં ન હતાં, આશ્રય જનક ઉદાર ફેદમ 
અને ઉદાર ખુદ્દિ દારા તેએ પૂવને લાગ કર્યા [વના પશ્ચિમને 
ત્રહણુ કરી શકયા હતા. તેએ એકલા જ બધીય દિશામાં 
નવીન બ'ગાળનો પાથે। નાંખી ગયા હતા. એ જ રીતે તેમણે 
જ સ્વદેશના લે[કેનો સધળે। 'વિરોધ વેડી લઈ ને આપણા જ્ઞાન 
અને કમના ક્ષેત્રતે પૂવથી પશ્ચિમ તરક વિશાળ કરી દીધું છે, 
આપણુને માનવના ચિરંતન અધિકાર અને સત્યને અખાધિત 
અધિકાર આપ્યા છે;--આપણુને જણાવ્યું છે કે આપણે 
સમસ્ત જગતના છીએ, આપણે જ માટે બુદ્દ, કાઇસ્ટ અને 
ભહુમ્મદે જીવન ધારણુ કર્યું હતું અને અપ'ણુ કર્યું હતું. 
ભારતવર્ષના ત્રરષિએની સાધનાનું ફળ આપણુ દરેકને માટે 
જ સ'ચિત થયું છે, પૃથ્વીના ગમે તે દેશમાં ગમે તેણે સાનની 
ખાધા દૂર કરી હેય, જડતાની શ'ખલા દૂર કરી માણુસની 
આ બદ્દ શક્તિને મુક્ત કરી હેય તે આપણા પોતાના છે, 
તેમને લીધે આપણે દરેક ધન્ય છીએ. રામમે।હનરાયે ભારત- 
વર્ષના ચિત્તને સ'કુચિત કર્યું નથી કે વાડથી વીંટી લીધું નથી, 
તેતે દેશ અને કાળમાં પ્રસાર્યું છે. ભારતવર્ષ અને યુરોપની 
વચ્ચે તેમણે પુલ બાંષ્યો છે, એ જ કારણુથી ભારતવર્ષના 
સજનકાયમાં આજે પણુ તેએ શક્તિરૂપે વિરાજે છે. કોપ 
અ'ધ સ'સ્કાર કે કેઈ ક્રુદ્રઅહ'કારને વશ થઈ તે તેમણું મહાકાલન 
અભિપ્રાય વિરુદ્ધ મૂટની માકક બળવે। કર્યો નથી; જે અભિપ્રાય 
%વળ ભૂતકાળમાં જ પૂરો થઈ ગયે! ન હોય, જે ભવિષ્ય 
તરક પ્રયાણુ કરતે! હોય, તેની જ નયપતાકા તેમણું બધાં 
વિધાની સામે થઈને વીરતી માફક ઊંચકી છે. 


પૂવ* આતે પક્ષિસ - હફ 
દક્ષિણુ હિન્દમાં રાનડેએ પૂવ અને પશ્ચિમ વચ્ચે પુલ 
ખાંધવાના કામમાં જીવન ગાળ્યું : છે. માણુસને એક કરે, 
સમાજને બડે, અસામજસ્યને દૂર કરે, ઞાન, પ્રેષ અને 
ઇચ્છાશકિતની બાધાઓને હઠાવે એવી સ્રજનશકિત, એવું 
મિલનતત્ત્ત રાનડેના સ્વભાવમાં હતું. એ જ કારણે, ભારતવાસી 
' અને અ'ગ્રેજની વચ્ચે નત જતના વ્યવહારવિરોધ અને 
સ્વાર્થસ'ધાત હોવા છતાં, તેએ બધા તાત્કાળિક જ્ઞાેભ અને 
ક્રુ્તાની પાર્‌ જઈ શકયા હતા. ભારતના ઇતિહાસનું જે 
ઉપકરણુ અગ્રેજોમાં રહેલું છે તે મ્રહણુ કરવાને માગ જેયી 
મોકળો થાય, ભારતવર્ષની સંપૂણુ'તા સાધવામાં જેથી કેઈ 
પ્રકારની અડચણુ ન આવે એવા ઉપાય શોધવામાં જ તેમનું 
વિશાળ હૈદય અતે ઉદાર બુદ્ધિ સદા ગૂ'થાયેલાં હતાં. 
થે!ડા દિવસ પહેલાં જ બ'ગાળમાં જે મહાત્માનું મૃત્યુ 
નીપજ્યું છે તે વિવેકાનદ પૂવ અને પશ્ચિમતે ડાખા જમણી 
રાખીને વચ્ચે ઊભા રહી શકયા હતા. ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં 
પશ્રિમતે। અસ્વીકાર કરી ભારતવર્ષને સંકુચિત સ'સ્કારમાં હમેશાં 
જકડી રાખવાનો તેમના જીવનને! ઉપદેશ ન હતે. ગ્રહણુ 
કરવાની, મિલન કરવાની, સ્રજન કરવાની જ તેમની પ્રતિભા 
ઉતીઃ તેમણે ભારતવર્ષની માધતાને પશ્રિમને દેવાનો અને 
પશ્રિમતી સાધનાને ભારતવર્ષમાં ન્નેવાને માર્ગ ખુલ્થે કરવાને 
માટે પોતાનું જીવન અપ્યુ' હતું. 
એક દિવસ બકિમચ-્રે ' બંગદશન 'માં ન્યારે એકાએક 
પૂર્વ અને પશ્રિમના મિલનયનમુનું આહવાન કયું તે દિવસથી 
ખ'ગાળી સાહિત્યમાં અમરતાનું આહવાન થયું. તે જ દ્વિસથી 
ખ'ગાળી સાહિતમ મહાકાળના અભિપ્રેત કાયમાં સહાયરૂપ બમી 


૨૦૦ સ્થદેકશ્ષી સસમપ્જ 


સાથ કતાને માર્ગે ઊજુ', બ'ગાળી સાહિત્ય જેતનેતામાં આમ 
જૃહ્દિ પામી રહું છે, તેનું કારણુ એ છે કે, વિશ્વસાહિત્ય સાથેના 
તેના એક્યના માગમાં મુસ્કેલીરૂપ થાય એવાં બધાં કૃત્રિમ 
બ'ધનતો એણે તોડી નાખ્યાં છે. એ ક્રમશઃ એવી રીતે ધડાતું 
આવ્યું છે કે, પશ્ચિમનાં સાન અને ભાવને એ સહજ રીતે 
અપનાવી-સ્વીકારી શકે છે. બ'કિમે જે રચ્યું છે તેને લીધે જ 
તેએ મેટા થયા છે એવું નથી; બ'ગાળી સાહિત્યમાં પૂવ અને 
પશ્ચિમતી આપક્ષેનો રાજમાગ' તેએ જ પ્રતિભાને બળે સારી 
રીતે ખુલ્ક્ને કરી શકયા હતા. આ મિલનતત્ત્વે બગાળી 
સાહિત્યમાં પ્રતિછિતિ થઈ ને તેની સર્જનશક્તિને જામ્રત 
કરી છે. 

એ રીતે આપણે ગમે તે દિશામાંથી જેઇઈરું તો જણાશે 
કે, ભારતવર્ષ માં જેમનામાં માનત મહત્તા પ્રકટ થઈ છે, જેમણે 
નવે। યુગ પ્રવર્તાવ્યો છે, તેમના સ્વભાવમાં એવી એક સ્વાભાવિક 
ઉદારતા હતી જેથી પૂર્વ અને પશ્ચિમ તેમના જીવનમાં સરખી 
રીતે સફળતા પામી શકે. 

શિક્ષિત વ્ગમાંના ધણા આજે એમ માને છે કે, ભારત- 
વષમાં આપણે જુદી જુદી નનતના લ્રેકે। એક થવાને। પ્રયત્ન 
કરીખે છીએ તેને। ઉદ્દેશ ર।જ૪ીય શક્તિ મેળવવાને। છે. એમ 
કરવાથી આપણે એ વસ્તુનું મહત્ત્ત ઘટાડી નાખીએ છીએ. 
ભારતવષમાં આપણે બધા માણુસે। એક થઈશું એ ખીન્ન 
બધા ઉદ્દેશો કરતાં મે।ટો ઉદ્દેશ છે, કાર્ણુ એ જ મનુષ્યત્વ છે. 
આપણે એક થઈ શકતા નથી એ આપણું પાપ છે. એથી 
આપણે ધર્મ નજ થાય છે અને પરિણામે બધું જ નજ થાય 
છે. એથી આપણા મતૃષ્યત્વના મૂળમાં નેતિક આધાત થાય 


સુ-ક નળ્રપ્ક "પરળઇખ્ડ દો. 


છે અને પરિણામે આપણી સર્વ પ્રકારની શક્તિ ક્ષીણુ બને 
છે અને ન્યાં ને ત્યાં બાધા પામે છે. 


એ ધમ બુદ્ધિની દદ્િઓ આ એકતાના પ્રવત્નને નિહાળીશું 
તો જ એ પ્રયત્ન સાથક થશે. પર'તુ ધમબુદ્દિ કાંઈ કોઈ 
પ્રકારના ક્ષુદ્ર અહ'કાર કે પ્રયોજન દ્દારા બ'ધાયેલી નથી. તે 
ગુદ્ધિતે અનુસરીશું તો આપણુ! એક થવાતે। પ્રયત્ન કેવળ 
ભારતવષની જીદી જુદી નાની નાની જતિઓમાં જ પૂરા 
થશે એવું નથી, પષ્યુ એ પ્રયત્ન તો અગગ્રેજ્નેને પણુ ભારત- 
વષના કરી લ્લેવાને માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહેશે. 


આજકાલ અગ્રેજનની સાથે ભારતવષના શિક્ષિત વ્ગૌના 
જ નહિ, પણુ અશિક્ષિત જનસમાજને પણુ વિરોધ ઉત્પન્ન 
થયો છે, તેનું આપણું શું કરીશું ? તેમાં શું ક'ઈ સત્યાંશ નથી ? 
શું તે કેટલાંક કાવતરાંબાજ્ેનું કાવતરું જ છે ? ભારતવષના 
મહાક્ષેત્રમાં જુદી જુદી “જનતિએ। અતે જુદી જુદી શક્તિઓને 
સમાગમ થયે છે, તેના સ'ધાત અને સ'મેલન દ્વારા ઇતિહાસ 
રચાઈ રહો છે; આ વિરેધતે। વમળ શું તે ઇતિહાસને બિલકુલ 
પ્રતિકૂળ છે ? એ વિરેધનું તાત્પય શું છે તે આપણે સમજવું 
જેઈ એ. 

આપણા દેશના ભક્તિતત્ત્વમાં વિરોધને પણુ મિલન- 
સાધનાનું એક સાધન કહેલું છે. લ્વેકો “ણે છે કે રાવષણુ 
ભગવાનની સાથે દુશ્મનાવટ કરીને મુક્તિ પામ્યો હતો. એને 
અથ એ કે, સત્ય આગળ હારી જઈ એ ત્યારે સત્યનો ગાઢ 
અનુભવ થાય છે, સત્યતે। વિરોધ કે સ'શય વિના ઝટ ઝટ 
સ્વીકાર કરીએ તો તે સ'પૂણુપણે પ્રાપ્ત થવું નથી. એટલા 


જબ સ્મરદેશી સસદજ 


માટે જ સંદેહ અને પ્રતિવાદની સામે અત્યત કડે।ર ભાવે 
લડાઈ કર્યા પછી જ વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વ પ્રતિષ્ઠા પામે છે, 

આપણે એક વાર મુગ્ધ ભાવે, જડ ભ્રાવે યુરોપ 
આગળ ભિક્ષાજત્તિને! સ્વીકાર કયો હતો; આપણી વિચારબુદ્ધિ 
બિલકુલ બહેર મારી ગઈ હતી; એ રીતે કોઈ પણુ વસ્તુ 
યથાથ ભાવે મેળવી શકાતી નથી. જ્તાન હે। કે રાષ્ટ્રીય અધિકાર 
હે, તેને મહેનતની અપેક્ષા હેય છે. અર્થાત્‌ વિરોધ અન 
મુશ્કેલીઓને વટાવીને આત્મશક્તિ દારા મેળવીએ ત્યારે જ 
તેનો અનુભવ થાય છે, કેઈ આપણા હાથમાં મૂષ્ટી દે તેથી 
કાંઈ તે આપખ્ુને હસ્તગત થતાં નથી. જે રીતે સ્વીકારવામાં 
આપણું અપમાન થતું હોય તે રીતે સ્વીકારવાથી આપણુને 
નુકસાન જ થયા કરે છે. 

એ જ કારણે કેટલેક સમય થયાં પાશ્ચાત્ય શિક્ષણુ અને 
ભાવના વિરુદ્દ આપણુા। મનમાં એક પ્રકારનો બળવે। જગ્યે। 
છે, એક પ્રકારનું સ્વાભિમાન જન્મ્યું છે અને તે આપણુને 
બળપૂવક પેોતાની તરક ખે'ચૅ છે. 

મહાકાળના જે અભિપ્રાયની વાત પહેલાં કહી ગયે, 
તે જ અભિપ્રાયને સિદ્ધ કરવા આ સ્વાભિમાનની પણુ જરૂર 
હતી. આપણે વિચાર કે વિરેધ કર્યા વિનતા દુબંળ અને 
દીન ભાવે જે લ્લે લે કરતા હતા, તેને કસી જેઈ, તેનું મૂલ્ય 
સમજી લઈ તેને “અપનાવી શકતા નહે।તા, તે કેવળ બહારની 
વસતુ, પોશાક વસ્તુ બની જતી હતી, એટલા માટે જ આપષણા- 
માં એક પ્રકારની પાછા કરવાની પ્રેર્યા નગી છે. 

રામમોહનરાય પશ્ચિમના ભાવતે અપનાવી શકયા હતા 
તેનું મુખ્ય કારણુ એ ક, પશ્ચિમ તેમના ઉપર ચડી બેડું ન હતું; 


પૂજ જાને પાક્િમ ૧૦૨૩ 


તેમના પોતાનામાં ડુબળતા નહોતી. તેઓ પોતાના પગ ઉપર. 
ઊભા રહીને બહારની સામત્રી સ્વીકારતા હતા, ભારતવર્ષનું 
અએશ્વય કાં છે તે તેમને અન્નષયું નહોતું; અને તેને તેમણું 
અપનાવી લીધુ હતું; એથી ન્યાંથી જે કાંઈ મળતું તેનું મૂલ 
ગ્માંકવાને કાંટા અને મજ તેમના હાથમાં હતાં, કોઈ પણુ 
વસ્તુનું મૂલ્ય સમજ્યા વિના તેમણે મુગ્ધની માફક પોતાને વેચી 
મારીને ભિક્ષાપાત્ર ભયું' નહેતું. 

જે શક્તિ નવભારતના અધિનાયકેની પ્રકૃતિમાં સ્વાભાવિક 
રીત જ હતી, તે જ શક્તિ આપણામાં અનેક આધાતપ્રયાધાત, 
ક્રયાપ્રતિક્રિયાનાં ૬ન્‍્દ્દો દારા વ્યકત થવાને। પ્રયત્ન કરી રહી 
છે. એ જ કારણુતે લીધે આપણી વૃત્તિ એક વાર આ છેડે 
તો એક વાર પેલ્લે છેડે પજ્ાંચી નનય છે. પશ્રિમ પ્રત્યેની 
એકાંત અભિમુખતા અને એકાંત વિમુખતા આપણી ગતિને 
આધાત કરી કરીને આપણુને પ્યેય તરક લઈ જઈ રહી છે. 

આજે અગગ્રેજો અને હિન્દીએ વચ્ચે જે વિરોધ પેદા 
ચયેો। છે તેનું એક કારણુ આ પ્રતિક્રિયાની અસર છે. અ'ગ્રેજ્ને- 
નાં જ્ઞાન અને શક્તિ હમેશાં માથુ ઝુકાવી સ્વીકારી સ્વીકારીને 
આપણુ અ'તરાત્મા પીડાઈ રહ્યો હતા. તે પીડાની માત્રા: 
જષણુ।ય નહિ એ રીતે વધતાં વધતાં આજે એકાએક દેશનું 
અ'તઃકરણુ પ્રબળ વેગથી વ'કાઈ ખેડુ છે. 

પણુ આ એક જ કારણુ નથી. ભારતવષના ઘરમાં 
પશ્ચિમ આવીને ઊભુ છે; તેને કેઈ પણુ પ્રકારે વ્યય ' પાછું 
કાઢી શકવાના નથી, તેને પોતાની શક્તિથી સમજવી લ્ષેવું 
નેઈ શે. આપષામાં ને તે સમજવી લ્લેવાની શક્તિ ન હેય, 
તો તેથી કાળના અભિપ્રાયની સાધનામાં અડચષુ થશે અને 


૧૦૪ સ્વદેક્ષી સમજ 


તે ભારે વિપ્લવ જગાડશે. વળી બીજે પક્ષે પશ્ચિમ જે પોતાને 
સત્ય રીતે પ્રકટ કરવામાં કચાશ રાખશે તે તેથી પષુ વિજ્ધેભ 
#ળગશે. 

અંગ્રેજો પાસે જે કઈ ઉત્તમ છે, જે ક સત્ય છે, તેની 
સાથે જેન આપણુ સંબધ ન થાય, અંગ્રેજ્નેના જો આપણે 
મુખ્યત્વે કરીને સિપાઈ કે વેપારી તરીકેનો જ પરિચય 
મેળવીએ અથવા કેવળ રાજત'ત્રના ચાલક રૂપે જ તેને 
ઓધ્િસમાં ય'ત્રારૂઢ થયેલ જ બન્ને નનેયા કરીએ, જે ક્ષેત્રમાં 
માણુસ માણુસની સાથે આત્મીયભાવે મળી જઈ પરસ્પરને 
અ'તરમાં સ્થાન આપી શકે તે ક્ષેત્રમાં નને તેઓતી સાથે 
આપ્ણા સ'પક ન રહે, નને આપણે જુદા પડી દૂરના દૂર જ 
રહીએ, તો આપણે બન્ને પરસ્પરને ભારે નિરાન'દના વિષય 
થઈ પડીશું. એવી સ્થિતિમાં પ્રબળ પક્ષ રાજદ્રોહનો કાયદે 
કરીને દુબંળ પક્ષના અસંતોાષને ભોહઢાની જ'જીરોથી જકડવાને 
પ્રયત્ન કરે એ ખરૂં, પણુ એથી તા અસ'તાષ જકડાઈ રહેશે 
એટલું જ, દૂર નહિ થાય. અને છતાં એ અસતોષ કવળ 
એક પક્ષે જ નથી. અંગ્રેજને પણુ ભારતવાસીઓના અસ્તિત્વને 
કેશેશકર માની હમેશાં તેમને દૂર રાખવા જ પ્રયત્ન કરશે. 
એક વખતે ડેવિડ હેર જેવા મહાત્મા આપણુ ગાઢ પરિચયમાં 
આવીને અગગ્રેજ ચરિત્રનું મહત્તત આપણુ હેદય આગળ 
પ્રકટ કરી શકયા હતા, તે વખતના વિદ્યાથીએએ સાચે જ 
અગ્રેજેને પોતાનું હૃદય સમપ ણુ કયું” હતું. અજકાલ અગ્રેજ 
અષ્યાપક્રે પોતાની જાતિનું જે કાંઈ ત્રેઇ છે તે આપણી 
આગળ પ્રકટ કરી શકતા નથી, એટલું જ નહિ પણુ તેએ! 
અ'ગ્રેજ આદશને આપયા આગળ દલકે પાડી બઆળપણુથી 


પૂવ' જાને પક્ષ _“ ૨૧૯૬ 


જ આપણાં મનને અગ્રેનેોથી વિમુખ બનાવી દે છે. તેતું 
પરિણામ એ આવ્યું છે કે, પહેલાંના વિ્રાથીએ અંષેન્નેનું 
સાહિત્ય, અગ્રેન્નેનું શિક્ષણુ જેમ પૂરેપૂરું મન દઈને મ્હુણુ 
કરેતા હતા, તેમ ઓજતા વિધાથીએ। કરતા નથી. એ લેદ। 
સાન ગળી નય છે, તેને! રસ ભોગવતા નથી. તે વખતના 
વિદ્યાથીએ જેવા આંતરિક પ્રેમથી શેક્સપિયર; બાયરનના . 
કાભ્યરસમાં ચિત્તને આદ કરી રાખતા હતા તેવું અત્યારે જવામાં 
આવતું નથી. સાહિત્ય દારા અ'ગ્રેજ જાતિની સાથે જે પ્રેમનો 
સ'બ'ધ સહજભાવે થઈ શકે તેમાં આજે વિધ્ર પડયુ છે. 

શું અપ્યાપક તરીકેના કે શું મૅજિસ્ટ્રેટ તરીકેના, શું 
વેપારી તરીકેના કે શું પોલીસ અમલદાર તરીકેના, કોઈ પણુ 
પ્રકારના સબ'ધમાં અગ્રેજો તેમની અગ્રેજી સભ્યતાના પૂણુ 
વિકાસનો પરિચય આપણુને છૂટથી થવા જ દેતા નથી. 
એટલે ભારતવર્ષમાં અ'ગ્રેજોના આવવાના જે સવ'બ્રેણ લાભ 
કહેવાય તેનાથી આપણુને અગ્રેશ્તે વ'ચિત રાખે છે. સારું 
રાજત'ત્ર અને સારા કાયદા એ જ માણુસને મન સોથી મેટા 
લાભ છે એવું નથી. ઓફ્સિ, અદાલત, કાયદે, રાજ્યત'ત્ર 
એ કાંઈ માણુસ નથી. માણુસને તો માણુસ જેઈ એ. તે જને 
મળે તો તે ઘણાં ધણાં દુઃખો, ધણી ધણી ઊષુપોને વેડી 
ભેવાને તે તેયાર થાય છે. માણુસને બદલે ન્યાય અને કાયદે 
મળે એ તો રેોટીને બદલે રડું મળે એના જેવું કહેવાય. એ 
રાડુ' કદાચ દુર્લભ અને કીમતી હોઈ શકે, પર'તુ તેથી ભૂખ 
ભાગતી નથી. 

આમ પુવ અને પશ્ચિમના સાચા મિલનમાં વિધ્નો 
આવે છે માટે જ આજના બધા ઉત્પાતા નનગે છે. પાસે 


૨૦ પ સવદેશી ભમપ્જ 


રહેવું ખડું પણુ મળવું નહિ, એ સ્થિતિ માષુસને માટે અસલ 
અતે જાંનેણકર્તા છે. એટલે કેઈ દિવસ પણુ એને પ્રતિકાર 
કરવ) ણ પ્રયત્ન દુદમ થઈ પડશે જ, આ વિદ્રોહ હદયને 
વિ/હં હેય છે અને તેથી એ લાભાલાભના હિસાબને। વિચાર 
। નથી. એ તો આત્મહત્યા સ્વીકાર કરવા પણુ તેયાર 
ય છે, 
તેમ છતાં એ વાત સાચા છે કે, એ બધા વિદ્રોહ ક્ષણિક 

હેય છે. કારણુ, પશ્ચિમતી સાથે આપણે યથાથ રીતે જ 
સમન્વય સાધવે। નનેઈ શે અને તેનું જે કાંઈ ત્રહષુ કરવા જેવું 
હેય તે મ્રહણુ કર્યા વિના ભારતવષને છૂટકો નથી. જ્યાં 
સુધી શળ પાકે નહિ ત્યાં સુધી તેને દીંટે જ વળગી રહેવું પડે 
છે અને જે તે અકાળે છૂડું પડે તો તે પાકવાનું નથી. 

હવે એક વાત કહીને નિખધ પૂરે કરીશ. અંગ્રેનેમાં 
જે કાંઈ ત્રેઇ છે તે તેઆ ભારતવષષમાં સંપૂષુપણે પ્રકટ કરી 
શકતા નથી તેને માટે આપણુ જવાબદાર છીએ. આપણી દીનતા 
દૂર થશે તે! જ તેમની કૃપણુતા દૂર થવાની છે. બાઇબલમાં 
લખ્યું છે, જેની પાસે છે તેને જ આપવામાં આવશે. 

આપણે દરેક રીતે શક્તિશાળી થવું પડશે. તે! જ 
ભારતવષને અંમ્ેજે જે આપવાને આવ્યા છે તે આપી શકશે. 
ન્યાં સુધી તેઆ આપણી અવજ્ઞા કર્યા કરશે ત્યાં સુધી 
અ'ગેજોની સાથે આપણાં મિલન થઈ શકશે નહિં. આપણે 
ભો ખાલી જ હાથે તેમને બારણે ઊભા રહીશું તો તે! વારે 
વારે પાછા ફરવું પડશે. 

અગ્રેજોમાં જે વસ્તુ સોથી મોટી અને સોથી સારી છે 
તે આરામથી ત્રહુણુ થાય એવી નથી, તે તો આપણે જીતીને 







પૂવ અને પશ્ચિમ ૧૦૭ 


લેવી પડશે, અ'ગ્રેજે જે દયા કરીને આપણી પ્રત્યે ભલમનસાઈ 
રાખે તો તેથી આપણું ભલું થવાનું નથી. આપણે આપણુ 
મનુષ્યત્વ ૬ર તેમના મનુષ્યત્વને નગ્રત કરવાનું છે. એ વિના 
સત્યને મેળવવાને! બીન્ને કેઈ સહજ માગ છે નહિ. એટલી 
વાત માદ રાખવી ક, અંગ્રેજનનું જે કાંઈ શ્રેઇ છે તે તેમને 
પણુ કઠેણુ દુઃખે! વેઠુયા પછી જ મળ્યું છે. તેનો ને યથાથ 
સાક્ષાત્કાર કરવો હેય તો આપણામાં પણુ શક્તિ . હેવી 
નઈ એ. આપણામાંના જેઓ ઇલકાબ, માન કે નોકરીને 
ભેભે હાય નડી માથુ' હેદું નમાવી અંગ્રેળેના દરબારમાં 
હાજર થાય છે, તેઓ અગગ્રેજેતી ક્ષુદ્રતાને જ ઉત્તજે છે અને 
ભારતવર્ષમાં અગ્રેજેના પ્રકટીકરણુને વિકૂત કરી નાખે છે. 
ખીજે પક્ષે જેએ વ્યવહારસાનથન્ય બની અસંયત ક્રોધથી 
અ'શ્રેજો ઉપર ઉન્મત્તતી માફક આધાત કરવા માગે છે, તેએ 
અગગ્રેજનેની પાપપ્રકૃતિને જ જગાડે છે. ભારતવષ અગગ્રેજનાં 
ભેભને, ઉદ્દતાઈ ને, કાપુરુષતાને અને નિષ્ડુરતાને જ અતિશય 
ઉત્તજે છે એ વાત બન્ને સાચી હય, તે! એ માટે અગગ્રેજનેને 
દાષ દીધે ચાલે એમ નથી, એ અપરાધનો મેટા ભાગ 
આપણે સ્વીકારવે। ન્નેઈ એ. 

એમના પોતાના દેશમાં અશ્રેજોનો સમાજ અગ્રેજોની 
નીચતાને દબાવી રાખી મહત્ત્વને જ ઉદ્દીપિત રાખવાતે ચારે- 
કારથી વિવિધ પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. આખા સમાજની 
શક્તિ પ્રત્યેક વ્યક્તિને એક ઊંચી ભૂમિકાએ ધારણુ કરી 
રાખવાને માટે અવિશ્રાંત રીતે મહેનત કરે છે. 

આ દેશમાં અંગ્રેજો ઉપર અંગ્રેજસમાજની તે શક્તિ 
સંપૂશુપણે કામ ન કરી શકે. અહીં અંગ્રેજ સમમ્ર માનવ- 


૧૦૮ સ્વદેશી સમાજ 


ભાવોથી કોઈ પણુ સમાજ સાથે સંકળાયેભ્ને નથી. અહીંનો 
અગ્રેજસમાજ એટલે સિવિલિયનસમાજ, કે વેપારીસમાજ કૈ 
સૈનિકસમાજ. તેએ પોતપોતાના વિશેષ કાય'ક્ષેત્રની સંકુચિતતા 
દ્દારા બ'ધાયેલા છે. એ બધાં ક્ષેત્રોના સંસ્કારો હમેશાં 
તેમની ચારે બાજુએ સખત આવરષણુ રચી રહ્યા છે, વિશાળ 
મનુષ્યત્વના સ્પશથી તે આવરણુને નાશ કરવાને માટે કાઈ 
પણુ શક્તિ તેમની આસપાસ પ્રબળપણું કામ કરી રહી નથી 
હોતી. તેએ આ દેશની હવામાં “ બડા સિવિલિયન,' “ પૂરા 
સોદાગર' અને “ સોળ આના સૈનિક' રૂપે જ રીઢા થઈ જય 
છે; એ જ કારણે એમના સબ'ધતે આપણે માણુસના સ'બ'ધ 
તરીકૈ અનુભવી શકતા નથી. એ જ કારણે જ્યારે કોઈ 
સિવિલિયન હાઈ કોટના જજના આસન ઉપર ખેસે છે ત્યારે 
આપણુ હતાશ થઈ એ છીએ; કારણુ કે, ત્યારે આપણુને ખબર 
હોય છે કે, એ માણુસ પાસેથી ખરા ન્યાયાધીશના જેવે। ન્યાય 
મળવાને નથા, એના ન્યાય તોળવામાં ન્યાં ન્યાયધમ અને 
સિવિલિયનના ધર્મ વચ્ચે વિરોધ ઊભે! થશે ત્યાં સિવિલિયનને 
ધમ જ વિજય પામવાતે।. એ ધર્મ અગ્રેન્નેતી શ્રેઇ પ્રકૃતિની 
પણુ વિરુદ્દ છે અને ભારતવર્ષને પણુ પ્રતિકૂળ છે. 

વળી જે ભારતવષની સાથે અગગ્રેન્નેને વ્યવહાર છે, તે 
ભારતવષને। સમાજ પણુ પોતાની દુબળતાને લીધે જ અ'ગ્રેજના 
અગ્રેજપણુ।ને જત્રત રાખી શકતો નથી. એટલે ખરા અગ્ેજે 
આ દેશમાં આવ્યાથી ભારતવર્ષને જે લાભ થાત તે લાભથી 
તે વ'ચિત રહે છે. તે જ કારણે પશ્ચિમના વેપારી, સેનિક 
અને ઓફ્િ-અદાલતના મોટા માહેમેોતી સાથે આપણુ 
મેળાપ થાય છે, પણુ પશ્ચિમના માણુસતી સાથે પૂવના માષ્મુસતે 


પૂવ' જાને પશ્ચિમ ૧૦૯ 


મેળાપ થતો નથી. પશ્ચિમનો એ માણુસ પ્રકટ થતો નથી 
માટે જ આ દેશમાં આટઆટલા વિદ્રોહ અને વિરોધ જગે 
છે, આપણુને આટઆટલાં દુઃખો અને અપમાન વેઠવાં પડે 
છે. એ પ્રકટ થઈ શકતો નથી, એટલું જ -તહિ પષ્ુ વિરૂત 
રીતે પ્રકટ થતે। જાય છે. તેનું પાપ આપણે માથે પણુ છે 
એ આપણે કખૂલ કરવું નનેઈ એ. “ નાયનાત્મા થજટીનેન અસ્યઃ ।'' 
પરમાત્મા બળહીનની આગળ પ્રેકટ થતા નથી; ક્રેોઈ પણુ મહાન 
સત્ય બળહીને।ને મળતું નથી; જે માણુસ દેવ મેળવવા ચાહતે 
હે।ય તેની પ્રકૃતિમાં દેવના ગુષણુ હોવા ન્નેઈ એ. 

કઠણુ વચને! ઉચ્ચારવાથી કે એકાએક સાહસભયું” કામ 
કરી બેસવાથી બળ પ્રકટ થતું નથી. ત્યાગ ૬ર જ બળનો 
પરિચંય થાય છે. ભારતવાસી જ્યાં સુધી ત્યાગશીલતા 
દ્દારા બ્રેયતે વરશે નહિ, ભયને, સ્વાર્થને, આરોમને સમપમ્ર 
દેશના હિતને માટે ત્યાગી શકશે નહિ, ત્યાં સુધી અગ્રેજને 
પાસે જે કાંઈ માગીશું તે ભીખ માગી જ કહેવાશે અને 
જે કાંઈ મેળવીશું તેથી લજી અને અશક્તિ જ વધ્યાં જશે. 
પોતાના દેશને જ્યારે આપણે પોતાના પુરુષાર્થ અને ત્યાગ 
દ્દારા અપનાવી લઈશું, ન્યારે દેશની કેળવણીને માટે, 
આરોગ્યને માટે આપણું બધુંય સામથ્ય ખરચીને, દેશની સવ 
પ્રકારતી ઊણુપેો। દૂર કરીને અને ઉન્નતિ સાધીને, આપણે 
દેશ ઉપર આપણે સાચે અધિકાર જમાવી લઇશેં, ત્યારે 
અગ્રે“ આગળ દીનભાવે નહિ ઊભા રહીએ, ત્યારે ભારત- 
વર્ષમાં આપણે અગ્રેજેના સહયોગી બનીશું, ત્યારે અ'ગ્રેજનેને 
આપણી સાથે સલાહસ'પથી ચાલવું જ પડશે, ત્યારે આપણામાં 
દીનતા નહિ હે।યય એટલે અ'ગેજનેમાં પણુ હીનતા નહિ પ્રકટે, 


૧૧૦ સ્થરેશી સસાજ 


આપણુ જ્યાં સુધી વ્યક્તિગત કે સામાજિક મૂહતાને લીધે 
પોતાના દેશના લેકેનતી સાથે મતુષ્યાોચિત વ્યવહાર ન કરી 
શકીએ, ન્યાં સુધી આપણા દેશના જમીનદારો રૈયતને 
પોતાની મિલકતને! ભાગ જ ગણ્યા કરશે, આપણા દેશના 
પ્રબળ લ્ેકે। દુબ'ળને પગ તળે કચડવા એને જ સનાતન રીતિ 
માનશે, ઉચ્ચ વરણું તીચ વણુની પશુની માકક ઘુણાા। કરશે, 
ત્યાં સુધી આપણું અ'મેજે પાસેથી સારા વ્યવહારને! દાવે 
કરી શકીશું નહિ; ત્યાં સુધી અ'શ્રેજોની પ્રકૃતિને આપણે 
યથાર્થ રીતે ન્નત્રત કરી શકીશું નહિ અને ભારતવર્ષ કેવળ 
વ'ચિત અને અપમાનિત થતું રહેશે. ભારતવષ આજ બધીય 
ખઆનૂ--શાસ્ર, ધમ, રાજ્ય--થી પોતે જ પોતાતે વ'ચિત 
અતે અપમાનિત કરે છે, પોતાના આત્માને જ સત્ય અનૅ 
ત્યાગ દ્વારા જાગ્રત કરતો નથી; એ જ કારણે પશ્રિમ સાથે 
ભારતવષને। સમન્વય થતે। નથી, અને તે સમન્વયનું પૂૃષ્યું 
કૂળ આવતું નથી. આજતા સબધથી આપણે કેવળ અપમાન 
અને લજ્ક્ન જ ભોગવીએ છીએ. અગ્રે”જેને છળબળથી 
ધકેલી કાઢવાથી આપણે દુઃખમાંથી ઊગરી જવાના નથી. 
અગગ્રેજની સાથે ભારતવષને। મેળાપ પરિપૂણું થશે, ત્યારે એ 
મેળાપનું પ્રયોજન પૂણુ થઈ જશે, ત્યારે ભારતવર્ષમાં દેશની 
સાથે દેશને, જાતિની સાથે જાતિને, જાનતી સાથે સાનને, 
પુરૃષાયની સાથે પુરુષાથના મેળાપ થશે, ત્યારે વર્તમાન 
ભારતવર્ષના ઇંતિહ'સનું જે પવવ લખાય છે, તે પૂર્‌ થઈ 
જળે અતે પૃ*વીના શરૂ થતા મહત્ત? ઇતિડાસમાં લય પામશે. 


૮9 ૮-9 ત 
૮ ૮-7 ૦ 


ર £ ૭ નક વ૯ બ“ ત:્ઈઇત્ 


જમનાદાસ ભગવાનદાસ સ્મારક 


ગ્રથમાળાનાં પુસ્તકો 


* જાતે મજૂરી કરનારાઓને 
* ત્યારે કરીશું શું ? 

* %વનશેધન 
* કૅળીવણીના પાયા 
. સત્યામ્રહી ગૅરીસન 
. સહાયભૃત્તિ 


૫૬2 


. આપણે આર્થિક પ્રશ્ચ 
* ચીનને। અવાજ 

* ગાંધીજની સાધના 

* થરીમદૂભાગવત 

* ઊધઇનું જીવન 


૦-૦૦ સુ નનન છે 
૧--૦---૦ 
૧---૦--૦ 
૧---૦---૦ 
૧---૦---૦ 
૧--૪--૦ 
૦--૯---૦ 
૧--૦--૦ 
૦---૮--૦ 
૧--૪--૦ 
હ .“ડારાણ વા 
૦-૧૦-૦ 


નવજીવન કાર્યાલય 
અગસદાવપ્દ 


હાથબનાવટને। કાગળ 


